TSANYAWA DA MASARAUTUNTA 


ABBA ILIYASU IBRAHIM TSANYAWA 


© Abba Iliyasu Ibrahim Tsanyawa 
Unguwar Makera Tsanyawa, 
Karamar Hukumar Tsanyawa, 
Jihar Kano, 

Nijeriya. 


An fara bugawa a 2021 
ISBN 978-978- 


aa anan Publishers Limited 
Kano-Nigeria 
E-mail: 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


GODIYA 

Dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah mahaliccin 
Talikai, tsira da yarda da aminci da daraja su Kara tabbata ga 
shugabanmu Annabi Muhammadu SallAllah u alaihi wa wasallam. 

Godiya sako ne na jinjina ko yabawa ga wani ko wadansu a 
kan wata gudunmawa da su ka bayar ko kuma dan gamsuwa da 
yabawa a kan wani aiki da su ka yi. Idan kuwa haka ne sai na ce 
mutanen da zan aikewa wannan sako na godiya a kan 
gudunmawarsu ga tabbatuwar wannan littafi ba za su lissafu ba, sai 
dai na lissafo "yan kadan daga cikin su. 

A matakin farko dole ne na gode wa Mahaifina Alhaji Iliyasu 
Ibrahim Tsanyawa bisa gudunmawar da ya ba ni tun daga farkon 
fara wannan bincike a shekarar 2014 har zuwa wannan shekara ta 
2022 da littafin ya kammalu. Tabbas shi ginshiki ne ga tabbatatuwar 
wannan bincike, ya taimaka matuka da shawarwari da kudinsa da 
wasu takardu ko littattafai nasa, a lokuta da dama kuma na shiga 
rigarsa a lokacin neman bayanan da suka danganci wannan littafi. 
Babu abin da zan ce masa sai na gode Allah ya Kara albarkar zuri'a 
da yalwa. 

Ina gode wa Dan'uwana Nasiru Iliyasu Tsanyawa (Abban 
Huzaifa) da Ayuba Adamu (Dan’ayu) bisa tallafa min da abinhawa 
da suka yi a tsawon wadannan shekarun bincike na aikin wannan 
littafi. 

Ba zan manta da gudunmawar Tijjani Badamasi Gurum ba 
ta bangaren shawarwari da bayanai da ma hada ni da mutane masana 
tarihi da raka ni wadansu garuruwa domin neman bayanai duk 
domin cim ma buri na kammala wannan littafi. 

Har wayau da akwai wani boyayyen masanin tarihi mai suna 
Malam Sale Mai Alewa Tsanyawa, ya bayar da gudunmuwa mara 
misaltuwa tun daga fara wannan bincike har izuwa kammaluwarsa. 

Alhaji Adamu Salihu Adamu (Babban Dan Alhaji Adamu 
Salihu Tsanyawa) ya nuna kishinsa tare da Kara min Kwarin gwiwa 
da shawarwari a kan wadansu abubuwa da su ka danganci rubutin 
wannan littafin har zuwa kammaluwarsa. 


iii 


Godiya 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Sarakuna iyayen Kasa kuma iyayen kowa!, ina addu'ar Allah 
ya yi muku sakayya da gidan Aljanna, domin kuwa na samu 
kyakkyawan hadin kai daga Dagatai da masu Unguwanni da sauran 
masu rike da mukaman sarauta a lokacin gudanar da wannan 
bincike. A duk lokacin da na nemi ganawa da daya daga cikinsu 
domin neman bayanai sukan amshe ni hannu bibiyu 
Ina mika godiyata ga Muhammadu Salisu Abdullahi Kasko 
(Dansandan Nigeriya) da Abubakar Iliyasu Ibrahim (Sadik ya’aki) 
da Abubakar Ya'u (Habu Keya) da Abba shu'aibu (Ajebo) da 
Murtala Oga (Shahararren Dansiyasa) da Nura Jibril “Yancibi su 
duka sun taimaka min ainun wajen rakani garuruwa mabanbanta 
domin neman bayanai, na gode Allah ya saka da alkairi. 

Ina suya ban sanya albasa ba!, masana da masu binciken da 
su ka yi rubuce-rubuce har na duba tun daga kan littattafai har zuwa 
kundayen bincike da makalu da sauran takardun ilimi ina godiya 
tare da addu'ar Allah ya Kara hasken makaranata sannan ya Kara wa 
rayuwa albarka. 

Na samu goyon baya mai Karfi da Karfafa gwiwa daga 
“Yan”uwana tun daga farkon wannan bincike har zuwa yau da 
littafin ya kammalu, misali Maryam Iliyasu Ibrahim Tsanyawa 
(Maman Asiya) da Hauwa Iliyasu Ibrahim Tsanyawa (Maman 
Khalifa Katsina) da Amina Iliyasu Ibrahim da Zainab Iliyasu 
Ibrahim da Khadija Iliyasu Ibrahim da Malam Isma'ila Alhassan 
Danmalam Tsanyawa (Head Master) da Alhaji Abdullahi Adamu 
Akano da sauransu. Allah ya Kara shigar muku gaba a kan al'amuran 
rayuwarku. 

Abokan karatuna ku ne tushen dora ni da shiryar da ni da 
Karfafa gwiwata a kan wannan muhimmin aiki, irin su Abba Umar 
Gumel (Danyan Kasko) da Sani Abubakar Hassan Gama da Yahaya 
Dahiru Garin Dau da Hassan Idris Abokina da Rudwan Salisu Imam 
da Yusha'u Bacirawa da Nura Salihu Darki Wudil da Fiddausi 
Mustapha Niger da Hafsat Aliyu Waziri da Zainab Adamu Ladan 
Janbulo Kano da Hafsat Nuhu da Comr. Salisu Ado Zaitawa da 
Nabilisi Kakakin Hukumar Karota na Jihar Kano da kuma mai 


iv 


Godiya 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


gayya mai aiki Hajiya Fatima Jibril Kuntau da Abdullahi Awaisu 
Union Bank Sharada da sauransu Allah ya saka muku da alkairi ya 
Kara kyautata rayuwarku. 

Ina addu'a ga dukkanin wadanda su ka taimaka ta kowace 
hanya wajen ganin wannan littafi ya tabbata, Allah ya biya masu 
bukatunsu na alkairi ya hada mu a ladan aikin. 

Da akwai mutane da dama da na zauna da su na nemi bayanai 
a gurinsu amma Allah bai Kaddara za su ga fitar littafin ba, irinsu 
Marigayi Alhaji Ado Kaba Tsanyawa (Dattijon Arziki) da Marigayi 
Alhaji Salisu Abullahi Kasko Tsanyawa (Malamin Siyasa a 
zamaninsa) da Marigayi Jarman Kano Prof. Isah da Malamina 
Marigayi Dr. Habibu Sani Baura da wani Malami masanin tarihi a 
garin “Yancibi da sauransu, ina yi musu addu'ar Allah ya gafarta 
musu ya yafe musu kurakuransu, ya sadar da su ga rahamarsa. 

Ina fata ta sanadiyar littafin nan na samu addu'o'i daga 
mutane musamman a lokacin da aka wayi gari bana cikin wannan 
duniyar. Nagode 


Abba Iliyasu Ibrahim Tsanyawa 03-09-2022 


Godiya 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


GABATARWA 

Ina farawa da sunan Allah mai komai mai kowa wanda ya ba 
wa dan'adam basira da ilimummukan tafi da rayuwarsa. Haka zalika 
ya ba wa dan'adam basirar taskace tarihin wasu alamura na 
rayuwarsa ta hanyar rubuce su ko kuma adana su a ka; domin wanzar 
da su ga wata alumma ko al'ummu masu zuwa a baya don su yi koyi 
da wasu abubuwan, su kuma ga wasu hanyoyin marasa bullewa don 
su wa'azantu su kauce musu. Tsira da amincin Allah su Kara tabbata 
ga shugabanmu Annabi Muhammadu (SAW) wanda ya zo da 
Alkur'ani mai dauke da labarai ko tarihin al'ummu kala-kala, domin 
ya zamar mana wani madubi da za mu kalla mu gina ta mu rayuwar. 

Rubutun wannan littafi ya samo asali ne tun a shekara ta 
2014 lokacin da wani Malamina' a Jamiar Bayero ya ke gabatar 
mana da darasi a aji. A wannan lokaci Malamin ya nuna bacin ransa 
a kan rashin hakikanin tarihin Hausawa da asalinsu, ya alakanta 
hakan ga sakacin Hausawa, har ta kai ga ya ba da misali da cewa a 
yanzu haka garuruwa da yawa na Hausawa ba a rubuta tarihinsu ba 
duk da tarin ‘yanbokon da su ke a cikinsa don haka a sannu tarihin 
nasu zai gurbata ko kuma yan bace gabadaya!. 

Tun daga wannan lokaci na Kudiri aniyar soma yin dan 
bincike a kan tarihin wannan yanki namu na Tsanyawa. 

Da farko na so na yi binciken tarihin garin Tsanyawa kadai, 
sai na ga dacewar fadada bincikena ya zama ya yi magana a kan 
dukkanin masarautu ashirin da daya da su ke a wannan Karamar 
hukuma. Da Allah ya kalli niyata sai ya saukaka min kuma ya ba ni 
damar yin binciken a wadannan bangarori da ma wadansu da ban yi 
zato ba a matakin farko, kamar tsarin siyasa da addini da tsarin ilimi 
da sarauta da al'adu da dabi'u da wasanni da sana'o'i da kasuwanni 
da kasuwanci da albarkatun Kasa da mashahuran malaman da aka yi 
a yankin da mashahuren attajiran da aka yi a yankin da masu rike da 
sarauta da wasu abubuwan tarihi da sauran al'amuran rayuwar da su 
ka shafi Karamar hukumar Tsanyawa. 


1 Wato D. Muhammad Tahir Adamu (Baba Impossible) 
vi 


Gabatarwa 


------==--=-=-------=-= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Tabbas dukkanin nasara ko ni'ima da akan tsinci kai a 
cikinta sai da wasu su ka wahala su ka hana idanuwansu barci kafin 
ta zo gareka, wannan batu ya karkafi zuciyata matuka a duk lokacin 
da na yi sanyi a kan wannan kudiri nawa. Amma duk da haka, Allah 
shi ne ya ba ni ikon yin wannan aiki ba KoKarina ko dabarata ba. 


vii 
Gabatarwa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


SADAUKARWA 

Na sadaukar da dukkanin wannan littafi ga mamatanmu 
Musulmai na Karamar hukumar Tsanyawa, musamman: 
Mahaifiyata Malama Hassana Isah Tsanyawa wadda ta rasu a ranar 
02-10- 2003. Da Yar'uwarta Azima Iliyasu Ibrahim Tsanyawa, 
wadda ta rasu a ranar (10-04-2019). 

Allah ya kai ladan wannan aiki kabarinsu ya gafarta musu 
kurakuransu ya kyautata namu zuwan. 


viii 


Sadaukarwa 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


ABUBUWAN DA KE CIKI 
Godiya iii 
Gabatarwa iv 
Sadaukarwa viii 
BABI NA DAYA 
TARIHIN KASAR HAUSA : 1 
1.0 Gabaatarwa ; 1 
1.1 Gurbin Kasar Hausa : 1 
1.2 Takaitaccen Tarihin Kasar Hausa 2 
BABI NA BIYU 
TARIHIN MASARAUTUN KARAMAR 
HUKUMAR TSANYAWA : i : ; 10 
2.0 Gabatarwa ; : i : 10 
2.1 Garin Tsanyawa : : : : : 10 
2.2 Kafuwar Garin Tsanyawa : : - 10 
2.3 Tarihin Samun Sunan Garin Tsanyawa : : 12 
2.4 Kafuwar Masarautar Garin Tsanyawa : : 14 
2.5 Unguwanni da Masu Unguwannin Tsanyawa : 17 
2.5.1 Garin Kabagiwa : j ; : : 17 
2.5.2 Garin Dumbulun : : , - 21 
2.5.3 Garin Jigilawa : ; , ; : 28 
2.5.4 Garin Yakanawa ; : : : 33 
2.5.5 Garin “Yancibi : ; ; : ; 37 
2.5.6 Garin “Yan Kamaye : - : ; 45 
2.5.7 Garin 'Yan'awaki ; : : ; 51 
2.5.8 Garin "Yanganau ; : ; : 56 
2.5.9 Garin 'Yammamman : i 60 
2.5.10 Garin Rafin Tsamiya : : : : 64 
2.5.11 Garin Gozarki : ; : ; ; 71 
2.5.12 Garin Nassarawa : : : : 75 
2.5.13 Garin Harbau : : ; ; . 80 
2.5.14 Garin Kwandawa ; : i ; 84 


IK 


Abubuwan da ke Ciki 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


2.5.15 Garin Gurun : ; : ; : 88 
2.5.16 Garin Kokai : : , ; : 94 
2.5.17 GarinZarogi : : : ; : 101 
2.5.18 Garin Tatsan : : - : - 107 
2.5.19 Garin Farsa : ; : : ; 112 
BABI NA UKU 
GIDA DA HAKIMCIN MASARAUTAR TSANYAWA : 117 
3.0 Gabatarawa : 117 
3.1 Hakimci a Garin Tsanyawa - : : 117 
3.2 Sarautu da Aikace-Aikace a Masarautar Tsanyawa : 125 
3.2.1 Tsarin Albashin Masarautar Tsanyawa : : 126 
BABI NA HUDU 
KASUWANCIN MUTANEN GARIN TSANYAWA : 128 
4.0 Gabatarwa : : 128 
4.1 Kasuwanni : : : : 128 
4.1.1 Kasuwar Garin Dumbulun : - : 128 
4.1.2 Kasuwar Garin Tsanyawa - : : 129 
4.1.3 Kasuwar Garin Gurun : : : : 130 
4.1.4 Kasuwar Garin 'Yankamaye : : : 131 
4.1.5 Kasuwar Garin Harbau : : s 132 
4.1.6 Kasuwar Garin Kwaski : , ; : 132 
4.1.7 Kasuwar Garin Tatsan : : : ; 133 
4.1.8 Kasuwar 'Yarlaraba : , ; ; 134 
4.2 FulotinAuduga : : | : ; 134 
4.3 Dalar Gyada : ; : ; : 136 
4.4 Sabuwar Kasuwar Dabbobi ta garin “Yankamaye : 139 
4.5 Attajirai/Yankasuwa : : i 139 
BABI NA BIYAR 
AL’ ADUN MUTANEN KARAMAR 
HUKUMAR TSANYAWA : : | : 144 
5.0 Gabatarwa : ; : : g 144 
K 


Abubuwan da ke Ciki 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


5.1 Ma'anar Al'ada : ; : ; ; 144 
5.2 Halaye da Dabi’un Mutanen Karamar 

Hukumar Tsanyawa : f : : 145 
5.3 Bukukuwan Al'adu a Karamar 

Hukumar Tsanyawa ; : : 145 
5.3.1 Bikin Zanen? Suna a Karamar 

Hukumar Tsanyawa i f | f 146 
5.3.2 Bikin Aure a Karamar Hukumar Tsanyawa 

a Bahaushiyar Al'ada : f ; 147 
5.3.3 Bikin Salla Karama ; , : : 153 
5.3.4 Bikin Salla Babba : : : : 153 
5.3.5 Bikin Hawan Daba : ; ; ; 154 
5.3.6 Kokowar Kwaski : : : ; 155 
54 Wasanni : : ; , ; ; 157 
5.4.1 Wakar Kiran Yara Wasa : : i 157 
5.4.2 Wasannin Yara Maza : : : s 159 
5.4.2.1 Wasan Yaki : ; ; ; ; 159 
5.4.2.2 Wasan Yarboye: : - : ; 160 
5.4.2.3 Wasan Canis : ; ; : ; 160 
5.4.2.4 Wasan Jini-da Jini : : ; 161 
5.4.3 Wasannin Yara Mata : ; i : 161 
5.4.3.1 Gada/YarFadowa : : : f 161 
5.4.3.2 Gadar Bayyana Masoyi - : - 162 
5.4.3.3 Gadar Rakumi : | : : 162 
5.4.4 Wasanninin Tashe ; : ; ; 163 
5.4.4.1 Tashen Yara Maza : : : : 163 
5.4.4.2 Tashen zabo : : ; ; : 164 
5.4.4.3 Dido Yaron Malam : : : ; 164 
5.4.4.4 Tsoho da Gemu ; , ; - 165 
5.4.4.5 Tashen dodo : i : ; - 166 


? Sunan ya samu ne daga waccan al'adar da aka bayyana a sama. Duk da cewa 
an dena yin ta har yanzu masana da masu bincike suna amfani da Kalmar zanen 
suna a matsayin radin suna 


xi 


Abubuwan da ke Ciki 


------===========-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 122000000000 


5.4.4.6 Tashen Barawon ice : : : : 166 
5.4.4.7 Tashen mai Kirniya : : j : 167 
5.4.4.8 Tashen Yara Mata : : : : 167 
5.4.4.9 Tashen Hajiya : : : : : 168 
5.4.4.10 Tashen ragadada f : : : 168 
5.4.4.11 Tashen Abdulkadir : : ; ; 169 
5.4.4.12 Tashen Mama ta yi yaji : : f 169 
5.4.4.13 Tashen Salla : : : ; 170 
5.4.4.14 Tashen Maiciki : : : ; 170 
5.4.4.15 Tashen samodara : : , - 171 
BABI NA SHIDA 
SANA'O'IN MUTANEN TANI SW : : 172 
6.0 Gabatarwa : ; ; ; ; ; 172 
6.1 Noma i ; : : : : 172 
6.2 Kiwo ; ; ; Í ; 173 
6.3 Jima : : : ; 174 
6.4 Kira: : ; - ; : ; 174 
6.5 Fawa : : : : , : 176 
6.6 Saka: - ; : i : 177 
6.6.1 Rabe-Raben Masaka : : : ; 177 
6.7 Wanzanci : : : : : : 178 
6.8 Fatauci < : g : : : : 178 
6.9 Sana’oin Zamani : ; ; ; ; 179 
BABI NA BAKWAI 
TSARIN ILIMI A KARAMAR 
HUKUMAR TSANYAWA : : : : 180 
7.0 Gabatarwa : : : : ; 180 
7.1 Ilimin Addinin Musulunci , : g 180 
7.2 Makarantun Allo : ; - : - 182 
7.3 Wasu Malamai da su ka TE da Rayuwasu 

a kan Koyar da Musulunnci : : : 184 
7.4 Makarantun Littattafai : $ : : 187 
7.5 Makarantun Islamiyya : f ; : 188 

xii 


Abubuwan da ke Ciki 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


7.5.1 Islamiyu Dari a Karamar Hukumar Tsanyawa : 189 
7.6 Tsarin Ilimin Boko 192 
7.6.1 Makarantar Boko ta Farko a Duna 

hukumar Tsanyawa : 193 
7.6.2 Dalibai Talatin na Makarantar D 

Farko a Tsanyawa : 194 
7.6.3 Makarantar Yaki da Jahilci 

ta Gari “Yan'awaki 196 
7.6.4 Wasu Makarantun Firamare 56 a Karamar 

hukumar Tsamyawa 197 
7.6.5 Wasu Makarantun Sakandire 21 a Karamar 

Hukumar Tsanyawa : ; 200 
BABI NA TAKWAS 
TSARIN SIYASA A KARAMAR 
HUKUMAR TSANYAWA 202 
8.0 Gabatarwa : 202 
8.1 Bulluwar Siyasa a Nijeriya : 202 
8.2 Jamhuriyya ta Daya (1960-1966) : 202 
8.3 Jamhuriyya ta Biyu (1979-1983) : 205 
8.4 Jamhuriyya ta uku (29/ 05/1999) : 206 
8.5 Tsanyawa a Matsayin Karamar Hukuma : 216 
8.6 Jadawalin Shuwagabannin ataman 

Hukumar Tsanyawa 230 

BABI NA TARA 
ALBARKATUN KASA A KARAMAR 
HUKUMAR TSANYAWA 233 
9.0 Gabatarwa 233 
9.1 Ruwa da Bayaninsa : 233 
9.2 Ruwa a Karamar Hukumar Tsanyawa 234 
9.3 Ma'adani da Bayaninsa 235 
9.3.1 Daskararren Ma'adani (Solid Mani 235 
9.3.2 Ma'danai Masu Ruwa-Ruwa (Liquid Minerals) 238 
9.4 Ma'adanai a Karamar Hukumar Tsanyawa 239 


Abubuwan da ke Ciki 


xiii 


Aa SA Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


9.5 Daji da Bayaninsa : 240 
9.6 Dazuzzuka a Karamar Hukumar | UA 241 
9.6.1 Dajin Baharo 241 
9.6.2 Dajin "Yan'awaki 241 
9.6.3 Dajin ”Yanmamman 241 
9.6.4 Dajin Farfarun Duwatsu: 242 
9.6.5 Dajin Danwari 242 
BABI NA GOMA 
ABUBUWAN TARIHI A KARAMAR 
HUKUMAR TSANYAWA 243 
10. Gabatarwa 243 
10.1 Kabarin Sarkin Kano Tukur (1893- 1804) 

a Garin Gurun 243 
10.2 Rijiyar Tsafi ta Garin Kokai 247 
10.3 Yunwar Kajaga 1970-1973 248 
10.4 Kone Kasuwar Garin  Yankamaye 250 
10.5 Itace Mai Tafiya a Garin Dumbulun 252 
10.6 Kukoki Uku Masu Guda a Garin Tsanyawa 252 
10.7 Aljanu na Kukan Awaki a Garin 'Yan'awaki 253 
10.8 Sarkin Zarogi ya Zama Damo 254 
Jawabin Kammalawa : 256 
Manazarta 257 
Hira : 260 


Abubuwan da ke Ciki 


KIV 


----=-================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


egend 


loundary 
dall Mhai akaa . 
Taswirar Karaamar Hukumar Tsanyawa 


Mai nuni da Mazabu goma 


xviii 


Taswira 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


BABI NA DAYA 
TARIHIN KASAR HAUSA 

1.0 Gabaatarwa 

ana da kyau ga duk wani mai nazarin wani gari ko yanki a 

cikin Kasar Hausa ya soma fahimtgar ina ne ita kanta Kasar 

Hausar, don haka a wannan babi na farko aka yi nazarin 
Gurbin Kasar Hausa wato inda za a iya nemo ta a cikin taswirar 
Duniya. Har wa yau a babin an yi kokarin kallon tarihin Kasar Hausa 
a mataki daban-daban bisa ra'ayoyin masana 


1.1 Gurbin Kasar Hausa 

Ga mai nazari ko binciken da ya ke son sanin tarihin Kasar 
Hausa tabbas da akwai bukatar ya fara sanin gurbinta, ma’ana a ina 
za a iya lalubota a cikin Duniya. To idan ana magana game da 
ainihin Kasar Hausa, za a iya lalubota a cikin Afirka ta Yamma. 
Wato a farfajiyar nan da ke tsakanin dazuzzukan da ke kurkusa da 
gabar Tekun Atlantika daga kudu cikin Nijeriya zuwa hamadar 
sahara a Arewacin Niger. Wasu kuwa suna ganin cewa Kasar Hausa 
tana nan daga abin da ya kama tsakanin tafkin kogin Chadi daga 
Gabas, zuwa gwiwar kogin Kwara a can Yamma, don haka ne ma 
suke kiranta da suna Sudan ta Yamma. 

Wani masanin Tarihi mai suna Farfesa Mahdi Adamu ya 
bayyana gurbin Kasar Hausa ta asali da cewa ta somo ne daga Lalle 
da Asodu can Arewa maso Gabas da Agadas a cikin Kasar Niger, 
wanda daga nan ne Gobirawa suka taso da kadan-kadan har su ka 
taru a mazauninsu na yanzu a Nijeriya (MT Adamu 1995: 11). 

Idan aka duba taswirar Afrika za a sami Kasar Hausa a 
tsakanin layi na goma sha biyar (15 N) zuwa layi na goma sha 
takwas (18 N) na Arewa da Ikwaita. Kasar tana tsakanin layi na 
takwas (8 E) da na goma sha biyu (12 E) a Gabas da layin Green 
which. 

A bisa bayanan da su ka gabata, za mu iya cewa Kasar Hausa 
a yau tana nan cikin Afirka ta Yamma a Arewacin Nijeriya. Kuma a 
kwance ta tabo har cikin Kasar Nijer wajen su Maradi da wasu “yan 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


Aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


garuruwa, haka kuma daga Gabas ta yi iyaka da kasar Barno, daga 
Yamma kuma ta yi iyaka da wani yanki na Kasar Dahomey a gabar 
kogin Kwara, daga wajen Kudu kuma ta yi iyaka da Kabilun Gwari 
da kuma Kabilun Kudancin Zari’a da na kudancin Bauchi. Kasashen 
Hausa kuwa su ne kamar su Kano da Sakkwato da Katsina da Daura 
da Zari’a da kuma Arewacin Jihar Bauchi. A cikin Kasar Nijer kuwa 
akwai garuruwa irin su Kwanni da Damagaran da sauransu (M.T 
Adamu 1995:11). 


1.2 Takaitaccen Tarihin Kasar Hausa 

Kamar yadda tarihi ya nuna, mafi yawan mazauna farfajiyar 
Afirka ta Yamma mutane ne da ba su da karatu da rubutu nasu na 
kansu. Haka ma al'amarin yake ga Hausawa, don haka zai yi 
matukar wahala a sami wani mai bincike da zai bugi kirji ya ce kai 
tsaye ga lokacin da a ka samu al ummar Hausawa ko kuma ga asalin 
tarihinsu. Rashin samun rubutaccen wani abu game da Hausawa ya 
taimaka wajen bacewar tarihin nasu. Domin kuwa samun rubutu da 
karatu a Kasar Hausa bai dade sosai ba musamman idan muka hada 
samuwar rubutu da karatu ga Larabawa da Turawa da 
makamantansu. 

Marubuta da dama bakinsu ya sassaba wajen tabbatar da 
tarihin samuwar ilimi ga Hausawa. Misali an ambaci cewa a wajejen 
shekarar (1349-1385) ne wasu Malaman Wangarawa kamar su 
arba'in (40) su ka fara zuwa Kasar Hausa don Karfafa addinin 
Musulunci. Sun zo Kano da Katsina tare da littattafan koyarwa kana 
su ka kafa makarantu da masallatai kuma su ka sare wata bishiya da 
ake bautawa a unguwar Madabo a cikin birnin Kano. Bincike ya 
tabbatar da cewa wannan zuwa nasu shi ne matakin farko na koyan 
rubutu da karatun Muhammadiyya wato dai ajami. 


Shi kuwa karatu da rubutu ta hanyar boko, ya samu ga 
Hausawa a farkon Karni na ashirin K20, Don kuwa a shekara ta 1900 
ne Gwamnatin Ingila ta karbe ragamar mulki daga hannun 
Sarakunan Kasar Hausa. Tarihi ya nuna cewa a shekara ta 1903 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Sojojin Gwamna Luggad suka cinye garuruwan Kano da Sakkwato 
da yaki. Sai a a cikin shekarar 1905 aka bude makaranta ta farko a 
Sakkwato don koyar da karatun boko tare da wadansu Malamai 
guda biyu wato Mr. Burden da mataimakinsa Malam Ibrahim. 
Bincike ya nuna cewa wannan makaranta ba ta dade ba saboda iyaye 
sun Ki bayar da 'ya'yansu don tsoran kar 'ya'yan nasu su zama 
Kiristoci. 

A cikin shekara ta 1909 kuwa Gwamna Luggad ya umarci 
wani Bature mai suna Mr. Hans Vicher (Danhausa) da ya sake bude 
wata makaranta a Kano. Daga baya kuma a hankali a hankali a ka ci 
gaba da bude makarantu daban daban a sassan Arewacin Kasar nan. 

Idan a ka yi la'akari da wannan bayani da ya gabata sai a 
fahimci cewa rubutu da karatu bai dade da samuwa ba ga al'ummar 
Hausawa. Hakan kuwa shi ne ya yi silar rasa cikakke ko sahihin 
tarihin Kasar Hausa da asalin Hausawa. 

Ko wadanne masana da masu bincike su kan bada "yan 
labaransu su na masu alakanta shi da tarihi ko asalin Hausawa. 
Masana da manazarta sukan makale da wasu "yan hujjoji domin kare 
ra'ayoyin nasu, da a kawai ra'ayoyi a kalla guda hudu a kan tarihi 
ko asalin Hausawa. Ra'ayoyin su ne: 

Ra'ayin Malam Aminu Kano da Yusuf Maitama Sule 
(Danmasanin Kano) suna ganin cewa Hausawa asalinsu sun fito ne 
daga Habasha. Wannan ra'ayi yayi kokarin alakanta ita Kanta 
Kalmar “Bahaushe” da cewa ta samu ne daga Kalmar “Bahabshe” 
wai a yunkurin kiran “Bahaushe” da “Bahabshe (wato mutumin 
Habasha) ne a ke yin kuskuren cewa “Bahaushe” (Mu'azu A. 
2013:6). 

Shi kuwa wani manazarci wato “Mashi” ya ruwaito a kundin 
digirinsa cewa Skinner ya bayyana asalin Hausawa da cewa 
“Mutanen Kasar Songhai ne”. ya ci gaba da cewa mutanen Songhai 
su ne su ke kiran mutanen Rauyukan gabas da suna “Hausa” ko 
“Aussa” wannan ra'ayi ya yi ikirarin cewa daga nan ne ma Hausawa 
su ka samu sunansu da ake kiransu da shi. 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Sai kuma ra'ayin masana Harshe irinsu Bagari (1972:42-45) 
suna ganin cewa Hausa ta fito ne daga wani rukuni na “Chadic” 
domin duk iyalin wannan harshe wanda ake zaton shi ne kakan- 
kakan harshen Hausa da sauransu; yawanci ana samun su ne a 
farfajiyar Tafkin Chadi. Saboda haka tun da ba a san asali ko ainihin 
sunansa ba (domin ba rubutaccen harshe bane) sai aka ce bari a kira 
shi da suna Chadi. Kuma ita kanta Chadic din tana daga uwar 
harsuna wadda ta fito daga wadansu Kasashen Afirka da Asiya da 
aka hade ake kira da suna “Afro Asaitic”. 

A sakamakon kamannin da wadannan harsuna suka yi da 
juna, shi ya sanya a ka danganta su da tushe daya. Wannan 
dangantaka kuwa ta hada da dukkanin bangarorin harshe kamar irin 
su nazarin sauti da furuci da kuma sigar kalmomi da Kirar jimla. 
Misali idan aka kwatanta Hausa da Margi ko Angas sai a ga da akwai 
alaka ta kusa musamman ta hanyar furuci da ma'anar kalmomi, 
hakan shi ya sa ake hasashen lallai asalinsu guda ne. Sun fake da 
bayanin masana na tabbatar da cewa daya daga cikin hanyoyi mafi 
sauki wajen fayyace dangantaka ko banbancin da yake tsakanin 
harsuna guda biyu ko fiye ita ce: 

Ta yin nazarin gini da tsarin kalmomin harsunan. A takaice 
zai iya kasancewa harsunan da suke da dangantaka ta “jini” suna da 
kusanci a gini da kuma tsarin kalmomi fiye da wadanda ba su da 
wata dangantaka a tsakaninsu. 

Iyalan harsunan gidan Chadi suna da yawa, daga ciki akwai 
irin su Angas da Bachama da Bedde da Bole da Bura da Marghi da 
Kanakuru da Kare-Kare da Kilba da Ngizim. Ga wani misali da zai 
nuna mana kusanci na wadannan harasa. 


Harshe Kalma 
Hausa Mai 
Bole Mori 
Bachama Mare 
Marghi Mal 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 100000000000 


Harshe Kalma 
Hausa Sha 
Angas Shwe 
Ngizim Sa 
Bura Sa 


Sai kuma ra'ayi na gaba shi ne labarin nan da ya cika zukatan 
alummar Hausawa na labari ko tatsuniyar zuwan Bayajidda Kasar 
Hausa wanda wasu masana da manazarta su ke alakantawa da 
tarihin Hausawa ko sarautarsu. Mu'azu, 2013 da Adamu, 1995 sun 
rawaito tarihin da cewa: 

Asalin sunan Bayajidda shi ne Abu Yazid, shi kuwa an ce 
Balarabe ne dan Sarkin Bagadaza Abdullahi. Abin da ya rabo shi da 
garinsu kuwa shi ne wata rana Ubansa Sarkin Bagadaza Abdullahi 
ya fita yakar wani kafiri wai shi Ziduwa, to a wajen yakin ne wannan 
Kafiri ya fatattaki jama'ar Sarki har ya watsa su suka rabu gida 
arbain. Don haka Bayajidda sai ya yi jagorancin kaso daya daga 
cikinsu ya yo yamma suka ratsa hamadar yashi su ka iso har garin 
Barno. 

Bayan saukar su a Barno ne wasu daga cikin mutanensa su 
ka ba shi shawara da su kashe Sarkin Barno su gaje sarautarsa. Da 
Fadawan Sarkin Barno suka sami wannan labari sai suka shaida wa 
Sarki. Lokacin da Sarki ya tambaye su mafita sai suka ba shi 
shawarar ya aura wa Bayajidda “yarsa. Take ya yarda ya ba wa 
Bayajidda auren yarsa mai suna “Magaram” domin kuwa kunyar 
surkuntaka za ta sa ya tsira daga sharrinsa. Bayan wannan aure sai 
Sarkin Barno ya fito da wata dabara don ya raunana Karfin wannan 
runduna ta Bayajidda. Dabarar ita ce a duk lokacin da zai fita yaki 
sai ya tambayi Bayajidda da ya ba shi aron mayaka, idan an Kare 
yaki an yi nasara kuwa ba zai dawo masa da su ba, a maimakon haka 
ma sai Sarki ya nada musu sarauta a garuruwan da ya ci. Idan ya 
dawo sai ya gaya wa Bayajidda cewa mutanen da ya ba shi aro sun 
nuna kwazo a wajen yaki, har saboda haka ya yi musu tukwici da 
sarauta a wasu garuruwa. Bayajidda da bai gane wannan dabara ba 
yakan yi murna da jin cewa mutanensa sun yi Kokari. Idan wani 


5 
BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


Aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


yakin kuma ya tashi, sai Sarkin Barno ya kara zuwa wajen 
Bayajidda neman aron wasu mutanen daga cikin sauran rundunarsa. 
Su ma idan ya tafi da su ba zai dawo da su ba, sai ya basu sarauta 
kamar yadda ya yi wa na farko. Da haka dai har rundunar Bayajidda 
duka ta Kare, ya dawo daga shi sai matarsa Magaram. Da Sarkin 
Barno ya ga haka sai ya yi niyar kashe Bayajidda, amma kafin ya 
zartar da haka sai matarsa ta samu wannan labari. Bayan ta shaida 
wa mijinta ne su ka yanke shawarar su gudu su bar garin. Nan da 
nan Bayajidda ya dora wa dokinsa sirdi ya dora matarsa a kai, ya 
hau su ka biyo dare su ka yi yamma. A lokacin da suka isa Garun- 
Gabas (wadda ta ke a cikin hadeja a yanzu) sai nakuda ta kama 
matarsa Magaram, saboda haka sai ta ce ya sauke ta a nan, shi kuma 
ya ci gaba da tafiyarsa don kada a zo a kama shi. Bayan ya barta a 
nan ya tafi ne ta haifi danta namiji wanda ta sanya masa suna Biram 
(wanda daga baya ya zama Sarkin Garun-Gabas) (Ibrahim, 1982:1). 

Shi kuwa Bayajidda ya ci gaba da tafiyarsa ya yiwo yamma, 
a kan hanyasa ya ratso ta garin Gaya. Da ya ga mutanen garin Gaya 
Makera ne sai ya sa su Kera masa wuka?. 

Daga Gaya Bayajidda bai yi zango a ko'ina ba sai a garin 
Daura, ya tarar a lokacin Sarauniya Daurama ce ke kan gadon 
sarauta. Daga zuwansa a cikin dare sai ya sauka gidan wata Tsohuwa 
mai suna “Ayyana”, a cikin daren Bayajidda ya nemi Tsohuwar da 
ta ba shi ruwa ya sha kuma ya bawa dokinsa. Da ta gaya masa babu 
sai ya nemi ta ba shi guga don ya je rijiyar da kansa ya debo. Ayyana 
ta ba shi labarin cewa ai a garin nan duk daga rijiya daya suke samun 
ruwa, wato rijiyar “Kusugu”, kuma a cikin rijiyar akwai wata 
macijiya wadda ake kira Sarki. Ita wannan macijiya ba ta barin kowa 
ya debi ruwan rijiyar nan daga juma’a sai juma'a. Idan kuwa mutum 
ya yi kuskure ya zura guga a cikin rijiyar ba ranar juma’a ba, to fa 
macijiya za ta biyo igiyar ta sare shi, nan take ya fadi ya mutu. Duk 
da wannan labari mai ban tsoro bai sa Bayajidda ya fasa aikata abin 
da ya Kudurta ba. 


3 wannan wuka a yanzu haka tana nan a cikin kayan sarautar garin Daura. 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 100000000000 


Don haka sai ya tafi ya je ya zura guga a cikin rijiyar, sai 
kuwa macijiyar nan ta biyo igiyar guga ta fito waje don ta kashe mai 
jan ruwa. Fitowarta ke da wuya Bayajidda ya sare kanta da mashinsa 
sannan ya dakko takobinsa ya warbar da gangar jikinta a bakin 
rijiya. Kan kuma ya saka shi a cikin jakarsa da ta ke rataye a 
kafadarsa. Daga nan sai ya debi ruwa ya sha ya kuma bawa dokinsa 
ya sha, har ma ya debi wani a cikin gugar ya tafi wa da tsohuwa mai 
masaukinsa. 

Da gari ya waye, mutane su ka ga gawar macijiya a jibge a 
bakin rijiya. Nan da nan sai su ka je su ka gaya wa Sarauniya, don 
haka ta tako da kanta don ta ga wannan aiki. Bayan idonta ya gane 
mata wannan lamari ne ta yi murna matuka, don murna da jin dadin 
sun rabu da mai hana su ruwa a-kai-a-kai sai Sarauniya ta ce ta yi 
alkawari duk wanda ya aikata wannan aiki idan ta same shi, to za ta 
raba garinta biyu ta ba shi rabi ya yi mulki. Da jin haka sai mutane 
su kai ta bazowa suna nuna kansu suna ikirarin cewa su ne su ka yi 
wannan jarumtaka. Idan sarauniya ta ce su kawo kan macijiyar don 
ta tabbatar sai su yi turus. Da Tsohuwa Ayyana ta ga maKaryatannan 
sun yi yawa sai ta sheda wa Sarauniya yadda abin ya kasance. Take 
Sarauniya ta sa a ka kira mata Bayajidda. Da ya zo sai ta tambaye 
shi, “kai ne ka kashe macijiyar nan da mu ka ga gangar jikinta a 
gindin rijiya”? Sai ya ce “E ni ne” sa’annan ya dakko kan ya nuna 
mata matsayin sheda. Da a ka gwada kuwa sai a ka tabbatar shi ne, 
sarauniya ta kada baki ta ce “To na riga na yi wani alkawari cewa 
duk wanda ya yi wannan bajinta zan raba garina biyu in ba shi rabi”. 
Amma sai Bayajidda ya ce shi baya son komai nata face ta yarda su 
yi aure. A bisa al'ada Sarauniyar Daura ba ta yin aure, sai dai a 
wannan lokaci ta yi. Bayajidda ya tare a gidanta sannan ta kawo wata 
KwarKwara ta ba shi. Tun daga wannan lokaci idan mutane za su 
gidan Bayajidda sai su ce “za mu gidan makas sarki”, wato wanda 
ya kashe macijiyar nan mai suna “Sarki”. A hankali dai sai mutane 
suka daina cewa haka, sai su ce “Sarki” kawai. Bincike ya nuna 
cewa tun daga wannan lokaci ne Hausawa su ka fara amfani da 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


--=--============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Kalmar Sarki a wajen ambaton shugabansu. Da can sunan sarautar 
“magajiya” (Ibrahim 1982:18). 

Ba a dade da wannan aure ba, sai kwarkwarar Bayajidda ta 
samu ciki da ta tashi haihuwa sai ta haifi da namiji, da a ka zo suna 
sai ta roki Bayajidda da ya sa masa suna “mun karbi gari”. Shi kuma 
ya yarda, wannan suna da kwarkwara ta nema da a sa wa danta 
habaici ne ta ke yi wa Sarauniya. Wato nufinta tunda Sarauniya ba 
ta da da, ita kuma ga shi ta haifi da namiji da mijin Sarauniya to nan 
gaba idan Sarauniya ta mutu dan Kwarkwakarar nan shi ne zai gaji 
sarauta. Saboda haka ke nan sun karbe gari daga hannun sarauniya. 

Cikin ikon Allah bayan dan lokaci kadan sai Sarauniya ma 
ta samu ciki, ita ma ta haifi danta namiji, a lokacin radin suna ita 
kuma sai ta nemi a sanya masa suna “Bawo” wato “kawo”. A nan 
Sarauniya ta rama habaicin da Kwarkwara ta yi mata ke nan. Ita ta 
ce “Mun-karbi-gari”, Sarauniya kuma ta ce kawo garin da ku ka 
karða. 

Bayan mutuwar Sarauniya da mijinta sai Bawo ya kama 
Sarautar Daura. A lokacin rayuwarsa Bawo ya haifi “ya” yansa guda 
shida duk maza, su ne kamar haka: Garori da Bagauda da Gunguma 
da Ubandoma da Kumayau da kuma Zaman Kogo. 

Bincike ya nuna cewa tun a zamanin Sarauniya Daurama a 
ka fara samun rashin zaman lafiya a wasu sassa na Kasashen Hausa. 
Jama’a da yawa na kukan zalunce-zalunce da kashe-kashen da ake 
ta yawan yi, har ta kai ga suna rokon Sarauniya wadda ita ce kadai 
ta ke tsaye a kan mulkin Kasarta da ta taimake su ta kare su daga 
wannan bala’i. 

Yadda abin ya faru kuwa shi ne misali, a Kano tun lokacin 
da Barbushe ya mutu sai mulkin garin ya fara rauni, ma’ana ba a 
Kara samun wani shugaba jarumi mai Karfi kamarsa ba. Ganin haka 
sai mutane su kai ta karya dokoki, marar Karfi ya zama abincin mai 
Karfi sannan bakin da su ka makwabci garuruwan Hausawa sai su 
ka samu dama su kai ta kawo musu hari da yake-yake. Bugu da Kari 
ana cikin haka sai yunwa mai tsanani ta fada a Kasashen Afirka, 
musamman Kasashen Afirka ta Arewa. Don haka Buzaye da 


8 
BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


Aa aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


Abzinawa su ka yi ta Kaura daga kasashensu suna komawa Kasar 
Hausa. Bayan Karewar yunwar sai wadannan baki su ka zamo 
alakakai ga Hausawa. Sace-sace da sauran nau'i-nau'i na zalunci ya 
yi yawa, don haka jama'a su ka Kara aikawa zuwa Daura don a 
taimakesu a tsare lafiyarsu da dukiyoyinsu. A wannan lokaci kuwa 
tuni Sarauniya Daurama ta mutu sai danta bawo ne a kan karagar 
sarauta. Da ya samu wannan sako sai ya nada 'ya'yansa ya kuma 
aika su da su tafi su yi sarauta a wadannan garuruwa don su dawo 
da zaman lafiya. Ga yadda nadin ya kasance: 


Gari Sarki 

Kano Bagauda 
Daura Garori 
Zazzau Gunguma 
Gobir Uban doma 
Katsina Kumayau 
Rano Zaman Kogo 
Garun Gabas Birom 


Garun Gabas wanda aka kawo sunansa a karshe ba da ba ne 
ga Bawo. Dan'uwa ne a gare shi, wato dai dan Bayajidda ne wannan 
wanda ya baro mahaifiyarsa a Garun Gabas lokacin da ta ke nakuda, 
a lokacin da Bayajidda ya gudo daga Borno. Wadannan garuruwa 
guda bakwai su ne a ke kira da garuruwan Hausa bakwai. 


BABI NA DAYA: Tarihin Kasar Hausa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


BABI NA BIYU 
TARIHIN MASARAUTUN KARAMAR HUKUMAR 
TSANYAWA 


2.0 Gabatarwa 
annan babi shi ne babi na biyu a jerin gwanon babukan 
' | ) wannan litttafi. A cikin wannan babi ne aka kawo tarihin 
garuruwan Dagatai ashirin da daya da ke a wannan 
Karamar hukuma ta Tsanyawa, an yi kokarin bibiyar 
tarihin asalin kafuwar kowane gari tare da tarihin 
kafuwar masarautarshi da bayanin yadda kowanne garin ya samo 


sunanshi da sauran muhimman batutuwa da suka shafi ko wane gari 
ko Masarauta. 


2.1 Garin Tsanyawa 

Garin Tsanyawa na Yamma da garin Kano, Kimanin tafiyar 
Kilomita 72 daga cikin birnin Kano. Garin shi ne Hedikwata ta 
Karamar hukumar Tsanyawa, ya zamanto Karshen Kasar Kano daga 
Yamma, ma'ana daga Tsanyawa babu wata Karamar hukuma a gaba 
sai ta cikin Kasar Katsina. 

Tsanyawa ta yi iyaka da Kasar Zarogi daga Kudu ta yi iyaka 
da Kasar Kabagiwa daga gabas, Daga Yamma kuwa ta yi iyaka da 
kasar Kwandawa, garin na Tsanyawa ya yi iyaka da Kasar Gurun 
daga Arewa, sai Kasar Yama daga Gabas maso Kudu. 

Al'ummar wannan gari Hausawa ne, hakan ya sa su ke 
aiwatar da sana’o’i da al'adun Hausawa. 


2.2 Kafuwar Garin Tsanyawa 

Kasancewar garin Tsanyawa tsohon gari mai dadadden 
tarihi, ya sanya babu wanda zai bugi Kirji ya bayyana shekara ko 
lokacin da garin ya kafu. Abin da tarihi ya kiyayaye shi ne, asalin 
garin Tsanyawa da akwai shi, amman ba'a nan yake ba. Asali wani 
kauye ne da ake kira da Girgam. Garin da a yau ake kira da Kadamu 
ya zamo unguwa a tsohuwar Tsanyawa, wato kimanin nisan 


nn 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa ana maman Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


kilomita biyu a Gabas maso Kudu da garin Faruruwa da ke karamar 
hukumar Shanono (Fira da AUF 19-07-2020). 

Wadansu mafarauta da su ka fito daga garin Girgam 
(Tsohuwar Tsanyawa) sun ziyarci dajin da ya zama sabuwar 
Tsanyawa ta yau domin gudanar da farautarsu, kasancewar wurin 
daji ne maiwadatuwar 'ya'yan itace da tsintsaye da dabbobi daya 
daga cikin wadannan mafarauta ya lura da wata sarkakiya ta kaya 
wadda tsintsaye su ke ta kai-da-komo a cikinta. A wannan lokaci 
mafarautan sun maida hankali a kan gano abin da ya ke faruwa a 
wurin, sabanin farautar su ta tsintsaye da dabbobi. Bayan lura na 
tsanaki da karantar sarkakiyar kai tsaye sai suka sanya kai a wurin 
suka sassare kayar suka samu mashiga, shigarsu ke da wuya su ka 
yi arba da rijiya” mai bullbular da ruwa. Wannan shi ya 
tabbatarmusu da cewa tsintsayen nan suna cincirindon zuwa shan 
ruwa ne. Daga wannan lokaci sai ya zama duk lokacin da mafarautan 
su ka shigo wannan daji, sukan tsaya su debi ruwa su sha su ba wa 
karnukansu, har ma su debi na guzuri. 

Domin samun damar dibar ruwan cikin sauki da jin dadi ya 
sa su ka sassare sauran Kayoyin da suka rufe rijiyar, don haka rijiyar 
ta fito a filin Allah (Hira da AUF 19-07-2020). 


Hoton Babbar Rijiyar Tsanyawa, 
wadda Mafarauta su ka samu a wannan lokacin 


4 Wannan ita ce rijiyar da ake kira babbar rijiya. A yau rijiyar na gaban gidan 
gonar Alhaji shehu Ashaka a cikin garin Tsanyawa. Ba bu wani bayani da ya nuna 
cewa ga wanda ya gina rijiyar, dan haka ake hasashen ko wasu sun taba zama a 
garin lokaci mai nisa 


= | | 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Kasancewar garin Girgam ana fama da wahalar ruwa, a 
lokuta da yawa ma akan yi tafiya mai nisa zuwa wani gari domin 
nemo ruwan sha ko abinci da Sauran kayan bukatu, ya Karkafi 
zukatan wasu daga cikin mutanen garin da su yo Kaura su dawo 
wannan daji mai rijiya, tun da dai rijiyar ba ta kowa ba ce. 

Tun daga wannan lokaci mafarauta da sauran mutane su ka 
yi ta yo Kaura suna dawowa sabon wuri mai dauke da rijiya da 
wadatar yayan itatuwa. A kwana a tashi mutane suna yin Kaura suna 
dawowa ana samun baki masu zuwa har gari ya fara haduwa (Fira 
da AUF 19-07-2020). 

Wani abu da ya taimaka wajen sanya mutane su yo Kaura 
zuwa wannan gari shi ne tun a wannan lokacin da garin ya fara 
kafuwa, idan mahara ko barayi su ka doso garin za a yi ta jin tashin 
buda daga wasu manyan kukokin garin guda uku, don haka sai a yi 
maza a yi shirin kare kai. Wannan buda ana kallonta a matsayin wata 
fahimtar juna a tsakanin aljanu da mutanen garin. 


2.3 Tarihin Samun Sunan Garin Tsanyawa 

Koda garin ya kafu ya fara girma ba a yi wani tunani na 
samar masa da suna ba, hakan ba ya rasa nasaba da cewa ba suna 
bane ya damu alumar wannan lokaci, sun fi maida hankali a kan 
yadda za su tsare garuruwansu daga Mahara. 

A yunkurin tsare garuruwan daga mahara, a ka gina ganuwa 
a ka kewaye garin, babu mai shiga ko fita daga wannan gari face da 
sanin Sarakan Kofa. A lokacin kewaye garin an samar da wasu 
kofofin shigowa gari guda uku®, kofofin sun kasance na Rarfe masu 
nauyi da girman gaske, don haka babu mahalukin da zai iya budewa 
idan har an kulle gari, hakan yasa a ka samar da Karamar kofa 


5 Wannn kofar boyayya ce, ba a bude ta sai ga "yan gari, hasalima baki ba su santa 
ba, a lokuta da yawa idan aka bubbuga ta ba a ji ba, wata kila ko dan nisan sarkin 
Kofa ko kuma don ya yi barci za a yi ta ihu ana cewa kwana waje har sai an jiyo 
an ankarar da sarkin Kofa, sai ya zo ya bincika yaga wanenen idan ya gane shi ya 
bude masa, akasin haka kuma sai dai ya kwana a bayan gari saboda tsaro. 

€ Kofoin su ne Kofar kudu da Kofar yamma da Kofar arewa. 


———————— |) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sessssssssese 


(boyayya) amfaninta kuwa shi ne a duk lokacin da dan garin ya yi 
dare har a ka kulle kofa sai ya sadado ta Kofar ya bubbuga wa Sarkin 
kofar ya bayyana kansa tare da sunan iyayensa domin a bude” masa. 

Daga baya aka shigo da wata dabara ta tsare kai daga 
mahara, dabarar kuwa ita ce an kewaye wannan ganuwar da wani 
fafakeken rami, daga ciki, a duk lokacin da aka samu labarin 
mahara sun tunkaro gari, akan rife gari a dawo a yi ta hada wuta 
cikin wannan ramin, mai Karar kwanan da ya tsallako katanga to fa 
zai fada rami cikin wuta. 

Wannan dabara ba kowane gari ba ne suke yin ta ko da kuwa 
suna da ganuwa, kuma Hausawa suna kiran wannan rami da Tsanya, 
kasancewar duka a nan kusa kusa babu wani gari da suka yi wannan 
“tsanya” wato suka kewaye gari da ita sai nan, ya sa mutane su ka 
ringa kiran garin da suna “Tsanyawa” a lokacin kwatancen shi, 
Tsanyawa ma’ana gari masu “Tsanya”, a hankali har sunan ya bi 
garin (Fira da GIT 08-08-2020). 


Wani sashe na sauran ganuwar garin Tsanyawa 
ta Kofar shigowa gari ta Kudu 


7 Bayn kewaye gari, aka kafa dandali a gindin ganuwar kofar Arewa daidai inda 
gidan marigayi linko yake a yau. A wannan dandalin ana wasanni tare da siye da 
siyarwa na kayan kwalam da makulashe. 

$ Wani rami ne da ake yi a gindin ganuwa, amfaninsa shi ne idn mahara su ka 
tsallako ganuwa to za su fada acikinsa. akan kunna wuta a lokutan yake-yake ko 
kuma idan aka samu labarin za akawo hari gari. 


——— | 3 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


2.4 Kafuwar Masarautar Garin Tsanyawa 

Tun daga wannan lokaci da garin ya kafu aka yi ta samu 
shuwagabanni masu shugabantar yankin, mafi yawanci wadannan 
shuwagabanni jarumai ne, babban aikinsu kuma shi ne tsare-tsaren 
yanda za a kare kai ko gari daga mahara da kuma yadda za a dauki 
fansa ga wadanda su ka kawo hari ko raini. An yi wadannan 
shuwagabanni da dama. Misalin wasu daga cikinsu akwai: Gatari da 
Maigizo da Kuru, da Sha-gero, wasu kuma sunayensu ya bace ba za 
iya ko kawo su ba. 

Haka aka yi ta tafiya zamani bayan zamani, ko wane jarumi 
ko wanda aka zaba a matsayin shugaba ya zo ya yi lokacinsa ya 
wuce, har Allah ya kawo zamanin Sarkin Kano Alwali. 

A zamanin Sarkin Kano Alwali da akwai daya daga cikn 
makusantansa mai Suna Sulaimanu; Allah ya sanyawa maimartaba 
Sarki Kaunar Sulaimanu a cikin zuciyarsa matuka gaya. An yi 
zamanin da Wannan Bawan Allah ya nemi wata sarauta daga cikin 
sarautun masarautar Kano na wancen lokacin. Amma kasancwar 
Kuri’a aka yi, sai bai samu nasara ba, wannan dalili ya sanya 
Sulaimanu ya yi fushi ya bar garin Kano ya yo yamma, a hanyarsa 
ya wuce garuruwa da dama irin su: Bichi da Danzabuwa da 
makamantansu. A lokacin da ya zo garin Tsanyawa ya fuskanci yana 
daf da barin Kasar Kano, ma’ana ba lallai ya samu wani gari a gaba 
ba, wanda yake Karkashin kasar Kano, sai ya sauka a garin 
Tsanyawa (Fira da SIF 25-07-2020). 

Kaunar da Sarkin Kano Alwali yake yi wa Sulaimanu ba ta 
sa ya bar shi haka ba, don haka ya sa mutane su ka bi shi tare da yi 
musu alkawarin kyauta mai tsoka ga duk wanda ya gano inda 
Sulaimanu yake har ya rarrasheshi ya dawo gida. 

Daya daga cikin mutanen da su ka fantsamo nemansa, ya 
samu nasarar sauka a wanna gari na Tsanyawa, a lokacin da ya yi 
tambaya tare da bayyana siffofinsa, ba tare da wahala ba ya yi 
katarin saduwa da shi. 

Duk da irin rarrashi da nuna masa yanayin da Sarki ya shiga 
na damuwa ta sanadiyar barin sa gari bai sa Sulaimanu ya hakura ya 


14 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


koma gida ba, a don haka wannan mutumi ya koma ya shaida wa 
Sarki halin da ake ciki. 


A wannan lokaci Sarki ya dora siddi da kansa ya taho har 
garin Tsanyawa, ya sauka ya roki Sulaiman da ya koma garin Kano, 
amma ya Ki amincewa, don haka Sarki ya ce “ Tun da dai nan ma 
Kasa tace, to na yi maka Sarautar dagacin garin, ka zauna ka 
shugabanci al'umma” bayan wannan magana Sarki ya koma.” 
Sulaimnu ya yi godiya tare da murnar wannan kyauta da Sarki ya yi 
masa, don haka ba da bata lokaci bay a sa aka gina rijiya? sannan 
aka fara gina gidan sarautar garin Tsanyawa (Fira da SIF 25-07- 
2020). 

A wannan zamani dakaru ko mahara da su ka fito daga Kasar 
Katsina da manufar kai hari ga Kasar Kano, sukan biyo ta garin 
Tsanyawa a hanyarsu ta wucewa, kasancewar Sulaimanu jarumi ne 
bugu-da-kari ya bayar da horo na musamman ga dakarunsa, sai ya 
rinķa tare wadannan dakaru yana yakarsu tun kafin su kai ga garin 
Kano. 

Dukkanin wannan jarumta da Sulaimanu yake nunawa 
kamar a kunnen Sarki Alwali ake yinta, don haka a duk lokacin da 
wani sha’ani ya kai shi fada ko gaisuwa ga Maimartaba Sarki, bayan 
gaisawa tambayar da Sarki ya ke fara yi masa ita ce” Ya aka ji da 
Mutanen Yamma” (wato Katsinawa) shi kuwa Sulaimanu sai ya ce 
Allah ya taimake ka ‘Muna ta fama” (Fira da GIT 08-08-2020). 

Yawan maimaita wannan kalma da yake yi ita ce ta haifar da 
kiransa da “fama”, sannan ta zama lakabin duk wani Dagaci daya 
mulki ko zai mulki garin Tsanyawa ta tsatso ko gidan Fama 
Sulaimanu. 

Fama Sulaimanu ya fita da wasu dakarunsa zuwa yakin 
Damargo, (yakin da aka yi a tsakanin Sarkin Kano Alu da Amadu 
Kuran daga Sarkin Damagaran). 

Tarihi ya bayyana irin jarumta da iya jan daga da Sulaimanu 
ya nuna a wannan yakin, irin barnar da yayi ta dauki hankalin 
wadansu mayakan Amadu kuran daga suka yi masa kwantan auna 
suka kashe shi. 


* Wannan rijiyar ta mutu, ita ce ake kira da kwakware, har yanzu kufenta na nan 
a tsallaken hanyar shiga gidan Sarautar Tsanyawa, kusa da wani Tuka-Tuka 
(Borhol) dab da shiga gidan Alhaji Shehu ashaka a yau 


= ]5 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa anama man Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Wannan rasuwa ta shi ita ce ta haifar da nada Fama Ango a 
matsayin Dagacin garin Tsanyawa, Ango ya shimfida mulkinsa na 
tsawon shekaru, a lokacinsa an samu hadin kai a tsakanin al'umma 
matuka daga bisani ya kwanta ciwon ajali. 

Ko da aka zo zabar shugaba sai aka zabo dansa Fama Jibrin 
aka nada shi Dagacin masarautar garin Tsanyawa. A zamanin Fama 
Jibrin, tsaro ya inganta sosai da sosai a wannan yanki, har wayau an 
samu mutane daga sassa daban-daban da suka rinka yo kaura suna 
dawowa wannan gari, wadanda har zuwa wannan lokaci sun kafu 
sun zama yan gari tare da iyalansu. 

Fama Jibrir ya rasu a cikin shekarar 1947 ko da aka zo zabar 
sabon Dagaci sai Allah ya zabi Fama Ali aka nada shi ya hau karagar 
mulki wannan masarauta mai albarka, ya koma ga mahaliccinsa a 
cikin shekarar 1972. 

Tarihi ba zai manta da irin gudunmuwar da Fama Lawan ya 
bayar a zamanin mulkinsa ba, an nada shi Dagacin Tsanyawa a cikin 
shekarar 1972 ya rasu a shekar 2000. 

Bayan rasuwarsa aka zabo Dan'uwansa Fama Dayyabu a 
cikin shekara ta 2000 aka nada shi shugabancin wannan masarauta 
mai albarka kenan a wannan shekara Fama Dayyabu ya yi shekara 
ashirin da biyu yana shimfida mulkinsa a wannan gida, ha izuwa 
lokacin da ake gudanar da wannan bincike shi ne ke jan ragamar 
masarautar (Fira da GIT 08-8-2020). 


Sa 
Daya daga cikin Kofofin garin Tsanyawa guda uku, mai suna 
“Kofar Adamu Salihu”10 


10 Marigayi Alhaji Adamu Salihu na daya daga cikin mutanen da su ka bayar da 
gudunmuwar samar da Karamar hukumar Tsanyawa, har wayau idan an bi tarihi 
za a ga gudunmawarsa a kan tabbatar da Hakimci a garin Tsanyawa. A zamaninsa 
ya yi gwagwarmaya matuka ba ma a iya cikin garin Tsanyawa ko jihar Kano ba, 


m) (, 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


2.5 Unguwanni da Masu Unguwannin Tsanyawa 

Masarautar garin Tsanyawa tana da unguwanni guda shida a 
yau, yana da kyau a fahimci cewa an taka matakai mabanbanta kafin 
ta samu wadannan unguwanni, ma’ana ba alokaci daya a ka kirkire 
su ba, har wayau unguwannin na da shuwagabanni masu kula da su, 
an kawo sunan masu uguwannin na wannan lokacin da aka gudanar 
da wannan bincike. Ga su kamar haka: 


1. Unguwar Cikin gari Abdulkadir Yusif 

2. Unguwar Makera Abdullahi Barde 

3. Unuwar Majema Ibrahim Usaini 

4. Unguwar Kunkurawa Mohammad Garba 
5. Unguwar Kwarwa Usman Haruna 

6. Unguwar Zango Tanimu Muhammad 


Tammat bi hamdulillah 


2.5.1 Garin Kabagiwa 

Garin Kabagiwa na daya daga cikin Garuruwan Dagatai ko 
masarautu 21 da ke a karamar Hukumar Tsanyawa. Garin yana 
Arewa maso gabas da garin Tsanyawa. Kabagiwa ta yi iyaka da 
Kasar Gurun da Tsanyawa ta Yamma, daga Kudu kuwa ta yi iyaka 
da Kasar “Yanmamman, har wayau garin Kabagiwa ya yi iyaka da 
garin 'Yan'awaki daga gabas, garin Nasarawa na Arewa da wannan 
gari. 

Akasari, al'ummar wannan gari Fulani ne duk da cewa a yau 
za a iya kiransu da Hausa-Fulani saboda tasirin Auratayya. 
Bangaren sana'o'i kuwa mutanen Kasar Kabagiwa manoma da 
makiyaya ne, hakan ba ya nufin cewa babu wasu sana’o’i a wannan 
yanki musamman irin sana'oin Hausawa. 

Aľummar garin suna noma ne irin na damina, suna noma 
kayayyakin bukatun yau-da-gobe ma'ana kayan abinci, irin su 
masara da gero da dawa da shinkafa da dankali da rogo da wake da 
makamantansu. Idan mu ka kalli kiwo kuwa sai mu ga suna kiwon 


wata Kila shi ne dalilin da ya sa aka ambace shi a cikin Littafin Who 's who in 
Nigeria. 


= ]7 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


dabbobi da tsuntsayen gida, irin su shanu da zabi da tumakai da 
akuyoyi da kaji da sauransu. 


Kafuwar Garin Kabagiwa 

Kasancewar garin Kabagiwa tsohon gari ne mai dadadden 
tarihi da kafuwa, na ke ganin babu laifi idan a ka ce babu wani 
mutum da zai iya bugar Kirji ya ce ga lokacin da wannan gari ya 
kafu. Abin da tarihi ya taskace kawai shi ne, wannan gari yanki ne 
daga tsohuwar masarautar garin Danzabuwa. 

Bincike ya tabbatar da cewa a shekaru dari da takwas da suka 
shude wannnan gari na Kabagiwa daya ce daga cikin unguwannin 
garin Danzabuwa wadda ke a Karamar hukumar Bichi a yau. A 
wancen lokaci wannan unguwa ta Kabagiwa tana da mai unguwa 
mai kula da wannan yanki karkashin kulawa ta dagacin Masarautar 
Danzabuwa. 

Wannan yanki ya ci gaba da amsa kiran sunansa na unguwa 
har zuwa lokacin da masarautar Danzabuwa ta yi duba da irin 
gudunmawa ko kwazon da zaratan jaruman unguwar kabagiwa su 
ke nunawa musamman a lokacin yake-yake. Don haka ta gudanar 
da gangamin a yaga11. 

A wannan a yaga da aka gudanar ga wannan unguwa ta 
Kabagiwa a ka maishe ta masarauta mai zaman kanta, hakan ya bada 
damar nada mata Dagaci domin kula da sha'anonin al'ummar 
wannan sabuwar masarauta. 

Wani abu da zai Kara nuna haka shi ne, dukkanin irin 
wadannan garuruwa da suka sami wannan ci gaba na maishe su 
masarautu daga unguwanni, za a same su ba su da ganuwoyi1?, don 
kuwa ganuwoyin na babban gari ko tsohuwar masarauta. 


Tarihin Samun Sunan Garin Kabagiwa 

Batu a kan tarihin samuwar sunan garin Kabagiwa kuwa, 
masana tarihi sun kai ruwa rana wajen bayyana hakikanin yadda 
garin ya samo wannnan suna. Misali: 


11 A yaga wani tsari ne a Kasar Hausa wanda ta shi ake yagar Sabuwar Masarauta, 
a basu damar cin gashin kansu tare da shuwagabanninsu. 
12 Ganuwa Katanga ce da ake ginawa a kewaye gari da ita domin tsira daga mahara 


18 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aaa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Da a kwai masu ra'ayin cewa wannna gari ya samo sunansa 
ne daga labarin nan da ya cika zukatan mutane a wannan yanki, wato 
labari ko tarihin “taso giwa”. 

Masu wannan ra'ayi suka ce shekaru masu yawa da suka 
shude wasu mafarauta daga garin gurun sun taso wata giwa wadda 
ke rayuwa a wani dutse da a yau a ke kira da “dutsen giwa”. 
Wadannan mafarauta sun tasar ma ta da niyyar farautar ta, amma 
ina hakansu bai cim ma ruwa ba; don kuwa giwar ta samu hanyar 
gudu ne ta nausa ta yi Arewa maso Gabas da garin har ta iso garin 
da a yau a ke kira da Kabagiwa. 

A wannan yanayi ne wasu mutane na wannan garin su ka 


taso domin taimaka wa wadannan mafarauta a kan Kudirinsu na 
kama giwa, sai dai an samu rashin sa'a ta kubuce ta gudu ta gefen 
daya daga cikinsu. Don haka cikin fushi daya daga cikin 
mafarautannan ya ce haba “Malam Kabagiwa” wai yana yunkurin 
cewa haba “ Malam ka bar giwa”, amma kasancewarsa ba cikakken 
Bahaushe ba sai ya yi gwaranci. Masu wannan ra'ayi sun bayyana 
cewa daga wannan kalami na wannan mafarauci ne garin ya samo 
suna “Kabagiwa”. 

Ra'ayi na biyu shi ne masu ganin cewa shekaru dari biyu da 
wani abu da suka shude an samu wani mafarauci da ya zo wannan 
gari na Kabagiwa. Sunan wannan mafarauci yana da wahala matuka 
musamman kasancewar sunan ba irin sunayen mutanen yankin 
kasar Kano ba ne, sannan ga sunan da tsayi, don kuwa ya hada 
sadarori masu yawa, a don haka abin da mutane su ke iya rikewa a 
sunan nasa shi ne “Kaba” shi ma ba ya rasa nasaba da yanda 
mutanen wannan gari su ka san kaba (wadda a ke yin tabarma da 
ita). Bincike ya nuna wannan mafarauci ya zo wannan gari a kan 
giwa, a don haka sai al'umma su ke amfani da yankin sunansa na 
“Kaba” suna alakanta shi da abin hawansa wato “Giwa” don haka 
su ke kirasa da “Kabagiwa”. 


Kafuwar Masarautar Garin Kabagiwa 
Kamar yadda bayani ya gabata a baya cewa bayan nuna 
Jarumtaka ta zaratan jaruman unguwar Kabagiwa ta jawo gangamin 


A 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


“ayaga?” ma'ana an yayyagi wasu unguwanni daga cikin 
unguwannin masarautar garin Danzabuwa, an mai she su garuruwa 
masu cin gashin kansu, wanda unguwar Kabagiwa tana daya daga 
cikin unguwannin da su ka sami wannan cigaba. 

A wannan lokaci sai aka kafa masarautar garin “Kabagiwa” 
aka zabi Dagaci domin kula da wannan yanki. 

Dagaci na farko da aka nada shi ne Malam Isyaku Ibrahim. 
Wannan Dagaci ya bayar da gudunmawa mai yawa ga al ummarsa, 
musammam kasancewarsa sabon Dagaci kuma a sabuwar 
masarauta, wadannan dalilai ba su hana shi kawo wa yankinsa 
cigaba ba, musamman a kan harkokin addinin Musulunci wadanda 
su ka hada da gina masallatai da kuma samar da malaman da za su 
koyar da addini ko ilimummukan addinin musulunci. Malam Isyaku 
ya kwashe shekaru 34 yana mulki a wannan masarauta sannan ya 
amsa kiran ubangijin Jibrilu. 

Lokacin mulkin wannnan dagaci na farko, wannan 
masarauta tana da unguwanni guda bakwai, su ne kamar haka 
Unguwar Cikin Gari: 

Unguwar Bugaje 
Uguwar Kwaski 
Unguwar Dakunda 
Unguwar Makama 
Unguwar Margari 
Unguwar Rinjin Katu 
Unguwar Zanko 
Unguwar Dutsen Kafa 


aa NA AA e Na 


Bayan rasuwar Malam Isyaku Ibrahim ne (Dagaci na farko a 
masarautar Kabagiwa) aka nada Malam Abdullahi Isyaku, wato da 
ga tsohon Dagaci. Tabbas mulkin Malam Abdullahi shi ma ya 
zamanto abin a kalla a yi koyi. A lokacin mulkinsa ne ya kara 
unguwanni guda biyu a kan unguwanni guda bakwai da ya gada 
daga mahaifinsa. 


———— I—T 2 È) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


Unguwannin da ya Kara su ne: Unguwar Maigari da kuma 
unguwar Makama. Malam Abdullahi ya ci gaba da tafi da 
sha'anonin wannan masarauta har tsawon shekaru 54, a wannan 
lokaci ne shi ma ya koma zuwa ga mahaliccinsa. 

Bayan rasuwar Malam Abdullahi a watan Yuli na shekara 
2002 aka nada Dagaci na uku a wannan masarauta ta Kabagiwa, 
wato Malam Abubakar Abdullahi. Har zuwa wannan lokaci da ake 
gudanar da wannan bincike shi ne ke jan ragamar sarautar wannan 
masarauta ta Kabagiwa. A halin yanzu ya na shekara ta ashirin a kan 
wannan karaga. 

A lokacin sarautar wannan Dagaci ne ya mai da sunan 
sarautar wannan gari da “Sarautar Fulani”, ma’ana duk wani Dagaci 
daga kansa ya zamo Sarkin Fulani, shi kuwa shi ne Sarkin Fulani na 
farko, Dagaci na uku a jerin gwanon Dagatan wannan Masarauta. 


Unguwannin Garin Kabagiwa da Masu Unguwanni 

Kamar yadda aka bayyan a sama cewa garin Kabagiwa na 
da unguwanni guda tara a wannan lokaci, haka zalika kowacce 
unguwa da akwai masu unguwannin da su ke taimaka wa Dagaci a 
kan kula da harkokin al ummar yanki da kuma sulhu a tsakanin su 
da dai sauran ayyukan da suka shafi masu unguwanni. Ga sunayen 
Unguwannin tare da masu uguwannin: 


1. Unguwar Cikin Gari Malam Abdulwahabu Musa 
2. Unguwar Bugaje Malam Usman Malanta 

3. Unguwar Kwaski Malam Iliyasu Sa’adu 

4. Unguwar Dakunda Malam Danbaffa Dakunda 
5. Unguwar Makama Malam Faruku Makama 

6. Unguwar Mai gari Malam Aminu Sunusi 

7. Unguwar Rinjin Kantu Malam Ya'u Zakari 

8. Unguwar zanko Malam Surajo Magaji 
9.Unguwar Dutsen kafa Malam Sa’idu Dutsankafa 
2.5.2 Garin Dumbulun 


Dumbulum Dumbuluma uwar ruwa! Garin Dumbulun daya 
ne daga cikin masarautu 21 da ke Karamar hukumar Tsanyawa, har 
wa yau garin na cikin mazabu goma da suka hadu suka samar da 
Karamar hukumar. Hasalima shi ne babban gari a wannan Karamar 


= 9) | 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


--------==--==-----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


hukuma idan aka dauke garin Tsanyawa da ya kasance hedikwatar 
Karamar hukumar. 

Garin Dumbulun shi ne garin nan mai kasuwa mai dadadden 
tarihi, wadda masana tarihi ke Kiyasta shekarun samuwarta da 
shekaru dari biyar 500 baya. 

Garin na Kudu da garin Tsanyawa ya yi iyaka da Kasar 
Zarogi daga Arewa, ta bangaran yamma kuwa garin ya yi iyaka da 
Kasar Yakanawa. Rafin tsamiya na Gabas da wannan masarauta ta 
Dumbulun. 

Aľummar wannan gari, Hausawa ne da makiyaya wato 
Fulani, za a iya bayyana babbbar sana’ar mutanen garin da noma da 
kiwo da saka, sai kuma sana’ar bugu, musamman a da, don kuwa 
akan kawo kaya daga nisan duniya domin a buga su a wannan gari. 
Hakan ba ya rasa nasaba da yawa da kuma kwarewar mabugan 
wannan gari. 


Tarihi ya taskance cewa saboda bunkasa da kwarewar 
wadannan mabuga har sai da ta kai ga lokacin da idan suka sari 
itacen da za su yi amfani da shi a mabuga suna umartar itacen da ya 
kai kanshi da kanshi inda suke so, kuma yana kai kansa din, ba tare 
da musu ko gaddama ba. Har zuwa yau da akwai irin wadannan itace 
da suka kawo kansu mabuga daga daji a cikin garin Dumbulun. 


A ~ 


Hoton daya daga cikin mabugar garin 
Dumbulun a zamanin baya. 


Kafuwar Garin Dumbulun 
Bincike ya nuna garin da a yau ake kira da suna Dumbulun 
asali wani gulbi ne a wani guri mai sarkakiya sosai wanda dabbobin 


—— 7) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


daji ke zuwa domin shan ruwa. Haka zalika mafarauta da maharban 
da suka shigo wannan daji suna zuwa wannan gulbi domin su sha 
ruwa, wadansu kuma sukan je domin farautar dabbobi da tsintaye. 

Kuttundafi wani Bamaguje ne a garin Umbawa, sannan ya 
shahara kwarai a kan harkarsa ta harbi, shi ne mutumi na farko da 
ake hasashen ya fara gano wannan gulbi mai tattara tsintsaye kala- 
kala. Ganin yadda yake samun nasarar harbin tsintsaye cikin 
kwanciyar hankali ya ba shi Kwarin gwiwar yanke shawarar 
dawowa gefen wannan gulbi da zama, yakan yi kwananaki sannan 
ya koma gida tare da tarin nama, daga bisani ya zo ya gyara kogon 
wata kuka ya dawo wurin da zama na din-din tare da iyalinshi. 
Wannan maharbi shi ne ya zama tushe ko asali na zuri'ar gidan 
mabuga da ke garin Dumbulun a yau. 

Wannan gulbi ya ci gaba da bunkasa, tare da habaka, 
musaman ta sanadiyar maharba da mafarauta masu zuwa domin 
farauta, ko domin samun ruwan da za su sha. Wani abu da ya Kara 
habaka wannan gulbi shi ne kasancewar akwai hanya a gefenshi 
wadda fatake ke bi idan za su je Kasar Sakkwato da Kasar Gabas, 
don haka suka rika sauka suna ya da zango su debi guzirin ruwa su 
kuma ba wa dabbobinsu, a wani lokaci ma har sukan siyi busaashen 
nama daga mafarauta da maharban wuri. 

Duk da cewa Dangatsara ya zauna ne a "'Yanma'u tare da 
dabbobisa, amma hakan bai hana shi kawo saniya ko shanun siyarwa 
ga fatake ba, a hankali sai wadansu mutane suka rinka yin koyi da 
shi, har ta kai ga fatake suna tsayawa su yi musayar haja ko 
cinikayya musamman ta bayi a tsakaninsu. Don haka a dan kankanin 
lokaci a ka samu kafuwar sansanin sai da dabbobi da kuma bayi da 
sauran hajoji a cikin wannan daji. Masayar bayin ta kasance a tudu 
gindin wasu cediyoyin tsohuwar karar awaki a da, inda ake sayar da 
kwai da kaji a yau a cikin kasuwar Dumbulun. A takaice za a iya 
bayyana Dangatsara a matsayin wanda ya kafa sansanin kasuwanci 
wanda daga baya ya zama kasuwar Dumbulun, shi kuma Kuttun dafi 
za a iya kallon shi a matsayin mutumin da ya fara zama ko kafa garin 
Dumbulun. 


= D 3) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


BER Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


A wannan yanayi na sansani, garin ya ci gaba da zama, a 
hankali mutane na zuwa suna zama, wadansu fataken kuma suna 
kawo haja su siyar su juya maimakon su yi doguwar tafiya zuwa 
Kasashen duniya sai su ga sun samu riba a wannan wuri. Wannan 
Zai iya zama dalilin da ya sa aka samu Kabilu da yawa a wannan gari 
har zuwa wannan lokaci. Ana nan a harkokin kasuwanci har garin 
ya zama gari, to kenan za a iya bayya wannan kasuwa a matsayin 
dalili ko sila na kafuwar wannan gari, mutane su kan yi wa garin 
Kirari da Dumbulun ta Dan Gatsara. 

Ko da wannan gari ya kafu, yana karkashin kulawar Dagacin 
Gyaza (1810-1818) da ke can cikin Kasar Katsina a yau. Wata 
tawagar Fulani karkashin jagorancin Danbuzuwa da ke alakanta 
dangantakarta ga Muhammadu Danzabuwa na farko (Mutumin da 
ya sari garin Danzabuwa) da kuma sarautar Dagacin garin Bichi ya 
taso daga Kasar Chadi domin su je su yi bai'a ga Shehu Usman 
Danfodiyo. A hanyarsu ta zuwa Sakkwato sai suka sauka a garin 
Danzabuwa domin sada zumunci ga Dan’uwansu, sannan suka wuce 
zuwa Sakkwato. 

Bayan sun je sun yi mubayi’a ga Shehu, sai ya umarce su da 
su koma kasashensu, a hanyarsu ta dawowa suka ya da zango a Kasar 
Dumbulun kusa da wani kauye da ake kira Kundila domin hutawa 
da kuma ba da kulawa ga dabbobinsu. 


Hoton garin Dumbulun lokacin da Danbuzuwa 
da jama’arsa su ka sauka 


TE ETA ETA EE AAA 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 100000000000 


Tarihin Samun Sunan Garin Dumbulun 

Batu a kan samun sunan garin Dumbulun kuwa, masana 
tarihi sun bayyana cewa garin ya samo sunan shi tun daga wannan 
gulbi mai gudanar ruwa, an ce a lokacin da mafarauta da maharba 
da kuma fatake suka lura da irin sautin da gulbin ke bayarwa a 
lokacin da yake bulbulo da ruwa ko a ka zo dibar ruwan sai su ji 
kamar yana cewa Dumbulun-Dumbulun, garin kokarin furtawa ko 
bayyana inda wurin yake sai suka rinka kiran shi da wannan sunna, 
wato tafki mai Dumbulun-dumbulun, har bayan kafuwar garin da 
bunkasar shi ba’a dena kiran shi da wannan suna ba, hakan kuwa ba 
zai rasa nasaba da cewa kafuwar kasuwar garin ita ce ta haifar da 
kafuwar garin ba. 


Kafuwar Masarautar Garin Dumbulun 

A wannan zama da Danbuzuwa da mutanensa suka yi, 
jihadin Shehu Usman Danfodiyo ya tashi. Kasancewar sa Musulmi 
kuma mai kishin Musulunci ya shiga cikin rundunar dakarun Kano 
aka tafi Jihadi. 

Bayan an yi jihadin Shehu Usman Danfodiyo sai aka lura da 
irin gudunmawa da Kwazon da Danbuzuwa da mutanensa suka 
bayar a lokacin jahadin. Lokacin da Shehu ya bayar da tutoci ga 
Sarakuan Fulani na shiyoyi, sai Sarkin Kano sulaimanu ya yi wa 
Muhammadu Danbuzuwa (1818-1826) tukwici da sarautar Dagacin 
garin Dumbulun na farko. 

Danbuzuwa ya yi shekara takwas a kan wannan karagar 
mulki, a lokacinshi ne ya kewaye garin Dumbulun da ganuwa. 
Aladar debe, tsohuwar al'ada ce a Kasar Hausa, yadda take kuwa 
shi ne ga dukkanin mutumin da ya kasa kaya a kasuwa da akwai 
wakilan sarki da za su debi wani kaso na Maimartaba a tara masa, a 
kai masa. A wannan yanayi ne aka samu rashin fahimtar juna a 
tsakanin yaran Danbuzuwa da Dagacin Kokai, har takai ga Dagacin 
Kokai ya yi Kara ga Sarkin Kano na wancen lokacin. 

Duk da cewa a wannan lokaci Turawa sun zo Kano, kuma 
sun haramta yaki a tsakanin masarautun da ke KarKashin Sarki guda, 


29 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


amma hakan bai hana Dagacin Kokai daukar aniyar yakar Dagacin 
Dumbulum Danbuzuwa ba. A cikin wannan yanayi ne aka shaida 
wa Danbuzuwa, nan take ya yi shiri ya hau ya tarbi Dagacin Kokai 
da ke kan hanyar dawowa daga Kano ya yake shi. Wannan dalili ya 
sanya Maimartaba Sarki ya aiko da kwamiti domin su yi bincike a 
kai, a lokacin binciken ma sai fada ya Kara kaurewa a tsakanin 
dagatan har ta kai ga an kara kashe wadansu mutane. Hakan shi ya 
fusata Maimartaba Sarki, ya cire Danbuzuwa daga Sarautar Dagacin 
garin Dumbulun bayan kwashe shekara takwas 8 a kan karagar 
sarauta, an cire shi a cikin shekarar 1826. 

Bisa al'ada idan aka cire Basarake yana yin Kaura ne ya bar 
Kasar da yake yin sarauta gudun kada a yi Sarki biyu a gari daya, 
don haka Danbuzuwa ya yi Kaura ya koma cikin Kasar Katsina, bai 
dade da komawa ba Sarkin Katsina ya yi masa Dagacin garin 
Kurkunjan saboda sanayyar da ke a tsakanin su, sai dai Danbuzuwa 
bai zauna a wannan gari ba, ya tare ne a garin “Yanriddau. 

A wannan lokaci ne aka nada Adda (1826-1826) a matsayin 
Dagacin garin Dumbulun na biyu. Masu iya magana na cewa Allah 
ba ya barin wani don wani, Adda ya koma ga mahaliccinshi bayan 
nada shi sarauta da kwana daya. 

Hakan shi ya haifar da nada Yalau (1826-1861). Yalau ya 
kwashe shekaru talatin da biyar a kan gadon sarauta, daga bisani ya 
amsa kiran mahaliccinsa. 

Ori (1861-1870) shi ne ya gaji masarautar garin Dumbulun 
a wannan lokaci. Ya yi shekaru tara (9) a wannan karagar mulki, 
kafin komawar sa ga ubangijisa. 

Muhammad (1870-1878) ya samu nasarar zama Dagaci, 
Muhammad ya shekara takwas (8) a wannan masarauta, daga bisani 
ya kwanta dama. 

A wannan lokaci Kuri’ar masu zaban Dagaci a wannan gari 
na Dumbulun ta yi rinjaye ga Faruku (1878-1880) hakan ya ba shi 
nasarar zamowa Dagaci na shida (6) a wannan masarauta mai tarihi, 
sai dai bai dade a sarautar ba, ya shekara biyu (2) ne kawai ya koma 
ga mahaliccinsa. 


E D (, 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Wannan rasuwa ta shi ta haifar da Kara zaĵo sabon shugaba 
wanda Allah ya zaba kuwa shi ne Kadiri (1880-1886). Khadiri ya yi 
shekaru shida (6) a gadon sarautar garin Dumbulun. 

Maigatari mutum ne mai amana kuma jarumi a tarihin Kasar 
Dumbulun shi ne ya gaje wannan masarauta a wannan lokaci, (1886- 
1901) ya yi hekaru 15 yana gudanr da mulkinsa, daga bisani ya amsa 
kiran Ubangijinsa. 

Tarihi ya taskace Ilu (1901-1908) da cewa ya kwashe 
shekaru bakwai yana shimfida mulki a masarautar garin Dumbulun. 

Nofanga (1908-1915) ya samu nasarar shiga tarihin Dagatan 
Dumbulun. Ya yi shekaru takwas (8) a kan sarauta, sannan ya koma 
ga Alllah. 

Bayan rasuwar Nofanga ne aka nada Sambo (1915-1936) sai 
dai Sambo duka duka shekaru biyu ya yi a wannan karagar mulkin 
masarauta, bayan rasuwar shi aka nada Isma'ila (1936-1943) a 
matsayin Dagaci na 12 a wannan gari na Dumbulun. Sama’ila ya 
shimfida mulki tsawon shekaru bakwai (7), daga bisani ya kwanta 
dama. Don haka aka nada Umaru (1943-1967) a masayin Dagaci 
mai cikaken iko, Ummaru ya rasu bayan shekaru biyu (2) da nada 
shi sarauta. 

Alhaji Adamu Isma’ila (1967-2002) shi ne mutumin da ya 
samu nasarar zama Dagacin garin Dumbulun a wannan lokaci. Ya 
kwashe tsawon shekaru talatin (30) da biyar yana sarauta a wannan 
masarauta. 

Bayan rasuwarsa aka nado Alhaji Shehu Usman (2002- 
16/05/2020). Hakan ya ba shi damar zamowa Dagaci na 15 a 
wannan masarauta mai tarihi. Ya koma ga mahaliccinshi bayan 
kwashe shekaru 18 a kan gadon sarauta. 


Unguwanni da Masu Unguwannin Masarautar Dumbulun 

Gari ko masarautar garin Dumbulun na da unguwanni guda 
takwas (8) a gwamnatance, ko wace unguwa na da wakili ma'ana 
mai kula da alummar yankin bisa amincewa ko lamincewar 
hakimin Tsanyawa da maimartaba Sarkin Bichi. Ga sunayen 


— D) 7 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Unguwannin da masu unguwanni na wannan lokacin da ake yin 
wannan binike. Ga su kamar haka: 


1. Unguwar Cikin Gari 

2. Unguwar Manawa Malam Garba Lawan 

3. Unguwar Rinji Malam Alkasim A. Hussaini 
4. Unguwar Umbawa Malam Dalha Umbawa 

5. Unguwar Walawa Malam Surajo Dahiru 

6. Unguwar Rigar Are Malam Musa Madawaki 

7. Unguwar Rigar Barde Malam Abdussalam Bello 

8. Unguwar Arewa Rabi'u Wada 

2.5.3 Garin Jigilawa 


Garin Jigilawa na cikin masarautun Dagatai guda 21 da ke 
Karamar hukumar Tsanyawa, garin na Kudu maso Gabas da garin 
Tsanyawa. Sannan ya yi iyaka da garin Rafin Tsamiya ta Yamma, 
daga Arewa kuwa garin ya yi iyaka da masarautar Daddarawa. Har 
wayau garin ya yi iyaka da Kasar Gozarki daga Gabas. Garin Bagwai 
ya zamo iyaka da wannan masarauta ta bangaren Kudu. 

Aľummar wannan masarauta Hausawa ne, hakan ba ya 
nufin cewa babu Fulani a cikin su. Bangaren sana’o’i kuwa akasarin 
su Manoma ne da makiyaya. Suna yin noma iri biyu, wato noman 
damina da kuma noman rani wanda wadansu ke kira da aikin lambu. 
A noman damina ne su ke noma kayan bukatun yau-da-gobe, wato 
kayan abinci, a lokacin noman rani kuma suna noman kayan 
marmari da kayan miya da dai sauran kayyayyakin da za su siyar su 
samu kudaden shiga. 

Wannan noma na rani ya wanzu ne ta sanadiyar babban rafin 
da su ke da shi tun tale-tale, wanda daga bisani ya zama babban 
Dam. Bincke ya nuna cewa wannan Dam din jela ce ta babban Dam 
din garin Bagwai. 


Kafuwar Garin Jigilawa 
Garin Jigilawa Tsohon gari ne, wanda yake kewaye da 
ganuwa don tsare kai daga mahara a lokacin baya na yake-yake. A 


—— — 8 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssss 


labaran da aka rawaito daga kakanni, (kunne ya girmi kaka) 
mutanen yankin sun yi imani da cewa wannan gari na Jigilawa ya 
taba wanzu tun Karnonin baya. Saboda haka ba za a iya Kiyasta 
lokaci ko shekar da garin ya kafu ba. A wadannan shekaru, ko da an 
samu yankewa ko karewar mutane, ba'a rasa kufai ko wadansu 
alamu da su ka nuna an yi rayuwa a wannan gari (Hira da DGJ 04- 
08-2020). 

Idan kuwa aka kalli tarihin kafuwar garin daga baya-baya, 
(wato bayan zaman farko da ake hasashe), sai a ga cewa, bayan 
shudewar zamani wannan garin ya zamo kufai, a wannan lokaci ne 
aka samu wadansu mutane wanda tarihi bai taskace daga ina su ke 
ba, su ka zo su ka sauka a wannan daji mai alamun cewa wadansu 
mutane sun taba rayuwa. Saukarsuke da wuya suka lura da yadda 
dajin yake da babban rafi da ni'ima. Don haka sai su ka dukufa 
noman rani da na damina. Wannan sana’a tasu ta noma ta karbe su 
matuka, don haka mutane su ka ci gaba da zuwa wannan gari domin 
yin noma musamman a lokacin rani. 

A wannan lokaci wadansu mutanen su kan baro 
garuruwansu su zo su yi aikin lambu a lokacin rani, idan sun kwashe 
amfanin nasu sai su koma garuruwansu sai wata shekarar su Kara 
dawowa. Wadansu kuwa sukan zauna zama na din-din-din a haka 
wannan gari ya ci gaba da zama a matsayin wani Kauye na masu 
noman rani, har ya fara girma ya kai ga matsayin gari. 

Bayan wannan garin ya fara girma ne, aka samu wadansu 
magina tukwane suka sauka a garin. Sukan yi tukwanen Kasa masu 
yawa kala-kala su dauka su shiga da su wadansu garuruwa ko 
kasuwanni. 

Mutane sun kula da yanayin yadda ake samun arziki da 
wannan sana’a ta noman rani, su ka yi ta Kaura suna zauwa, wasu 
zuwan wucin gadi wadansu kuma zaman din-din-din (Fira da DGJ 
04-08-20). 

Wani babban abin da ya Kara taimakawa wajen kafuwar 
wannan gari da bunkasar shi da ma gano shi ko yin shurarshi shi ne, 
a wancen zamani da akwai hanya da ta gifta ta cikin garin wadda 
Fatake ke bi domin zuwa Kasar Katsina da Sokkoto da sauran 
Kasashen da ke yankin. 


= 99) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


------------=-------=== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssso 


Tarihin Samun Sunan Jigilawa 

Kamar yadda aka bayyana a sama, cewa da akwai babbar 
hanyar fatake da ta gifta ta cikin wannan gari ta bi ta Dumbulun ta 
nausa Kasashen Yamma, wannan hanya ta zamanto hanyar 
Sarakunan Kano. Da yawa daga cikin su sun bi ta a lokacin tafiye- 
tafiyensu zuwa Sakkwato da Katsina da sauran garuruwa. Wannan 
dalili shi ne ya sanya ake kiran hanyar da suna Hanyar Sarki. 
Wannan suna ba ya rasa nasaba da yadda talakawa su ke ganin Sarki 
kiri-Kiri a lokutan tafiye-tafiyensu. 

A cikin sarakunan Kano na wancen lokaci, an yi wani Sarki 
da ya dora sirdi domin zuwa Kasar Sakkwato ziyara ga Shehu 
Usman Danfodiyo. A hanyarsa ya iso wannan gari na Jigilawa, 
alummun da ke wannan gari da na kurkusa sun fito domin tarbar 
maimartaba Sarki. 

Tabbas yanayin karramawa da girmamawa da aka nuna ga 
mai martaba Sarki ya ji dadi matuka. Don haka sai ya nemi da ya 
sauka a garin tare da mutanensa su huta kafin su ci gaba da tafiya da 
manufar nuna musu irin jin dadin da ya yi na wannan tarba da nuna 
masa soyayya da aka yi. 

Lokacin da ya yada zango a wannan gari, aka samu daya 
daga cikin mutanen garin Jigilawa ya sace daya daga cikin taguwar 
Sarki. Ko da Maimartaba ya shirya zai wuce su ka ga babu taguwa 
daya, sai ya sanya da a binciko masa wanda ya yi wannan aiki, tare 
da alkawarin bayar da goro ga dukkanin wanda ya yi nasara gano 
mai laifin. A garin bincike, daya daga cikin Mutanen garin ya samo 
wannan taguwa a cikin wani dakin kara da a ka kirkira saboda da 
ita. 


Hoton Taguwar Sarki da aka sace a wancan lokacin 


A) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Sarki ya yi mamaki matuka, kuma ya yi Alla wadai ga mai 
wannan hali. A wannan yanayi ne wani Bafade ya ce, Jigilawa sata 
gare ku ba maita ba!!? Ma'ana ya fahimci yanda su ka yi ta jigilar 
girmama su, amman kwatsam sai ga wani ya saci taguwarsu, don 
haka suna sata amman ba mayu bane, don kuwa da mayu ne da an 
samu daya daga ciknsu da za su kama (Hira da DGJ 04-08-20). 

Daga wannan lokaci sai wannan magana ta bafade ta zama 
abar zolaya ga mutanen wannan gari, sannan aka ci gaba da kiransu 
da Jigilawa. Wato masu jigilar saukar baki, sannan su yi jigilar 
kayansu su boye. 


Kafuwar Masarautar Garin Jigilawa 

Kasancewar wannan masarauta tsohuwar masarauta, ya 
sanya aka fitar da wadansu masarautun masu yawa daga cikinta. 
Tun a lokacin da wannan gari ya kafu kuma ya bunkasa aka yi 
tunanin fitar da shugabanci. Mutum na farko da tarihi ya kawo a 
matsayin Dagatan wannan masarauta shi ne Magaji Sakaina (1903- 
1910), Sakaina ya yi shekaru bakwai yana gudanar da sarauta a 
wannan gari. A shekarar (1910) Allah ya dauki rayuwarsa. 

Bayan rasuwar sa aka nada Magaji Buhari (1910-1919) 
Buhari ya rasu a shekarar 1919, kenan ya yi shekaru tara (9) a 
karagar mulkin wannan masarauta. 

Magaji Mammman (1919-1922) tarihi ya bayyana shi a cikin 
mutanen da su ka nuna kishi kuma su ka taimaki al’ ummar wannan 
Kasa ta Jigilawa, ya samu nasarar zama Dagaci a wannan masarauta, 
ya kwashe tsawon shekaru goma sha uku (13) yana sarautar wannan 
masarauta ta Jigilawa, ya rasu a cikin shkarar (1922). 

Wannan rasuwa tashi ta kawo Magaji Abdu (1922-1926) ya 
shiga rukunin Dagatan masarautar Jigilawa ya yi shekaru hudu a 
gadon sarautar wannan gari. 


13 Wannan kirari da bafade ya yi har zuwa wannan lokaci idan ana bukukuwan 
sarauta ko aure akan yi shi, wadansu lokutanma a cikin wakokin wasannin yara 
da na aikin gayya da makamantansu 


3 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


A wannan lokaci ne Sarautar ta bar gidan iyalan Magaji 
Sakaina ta koma gidan iyalan Magaji Sambo. 

Wanda aka nada shi ne Sambo (1926-1930) ya kwashe 
shekaru hudu (4) yana sarautar wannan gari. A wannan lokaci ya 
koma ga mahaliccinsa. 

Ko da aka zo zaben Dagaci, sai alķaluma su ka fada a kan 
Kado 1930-1930 wanda dan asalin gidan sarautar Sakaina ne masu 
mulkin garin na farko aka nada shi a matsayin Dagacin wannan gari 
na Jigalawa. Sai dai Kado bai dade a kan sarauta ba kudin haraji su 
ka karye masa, ko da ya fuskanci zai fuskanci bacin ran Maimartaba 
Sarkin Kano na wancen lokaci, sai ya hada kayansa ya bi dare ya 
gudu cikin Duniya, shi kenan tarihi da labarinsa da na iyalansa ya 
bata. Tarihi ya bayyana duka-duka wata daya ya yi akan wannan 
sarauta. 

Kasancewar ba za a zauna babu shugaba ba ya sa a ka zabo 
Dan'uwansa wato Magaji Amadu (1930-1934). Aka nada shi 
shugabancin wannan masarauta mai tarihi. Amadu ya yi shekaru 
hudu (4) yana shugabancin masarautar Jigilawa. A lokacin mulkin 
wannan Dagaci hadinkai ya samu a tsakanin al'umma sosai da sosai. 
Bayan ya koma ga mahaliccinsa aka dubo Sa’idu (BSH 2019). 

Sa’idu 1935-1975 aka yi masa sarautar wannan gari. Sa’idu 
ya yi shekaru 38 yana shimfida mulkinsa. Bincike ya bayyana 
lokacin mulkinsa da lokaci wanda aka samu tsaro a wannan 
masarauta, don kuwa a tsawon zamaninsa ba a samu wasu mahara 
da su ka ci garin da yaki ba. Rasuwarsa ta dimauta mutanen wannan 
yanki matuka gaya, daga bisani aka zabo Salisu. 

Salisu 1972- 2000 aka nada amatsayin Dagacin wannan gari. 
Hakan ya ba shi damar zamowa Dagaci na tara (9) a jerin Dagatan 
da su ka mulki wannan gari. Allah ya dauki rayuwarshi a cikin 
shekarar 2000. 

Alhaji Inusa da ne ga Salisu, shi Allah ya zaba a wannan 
lokaci a matsayin dagacin wannan masarauta mai dogon tarihi, an 
nada shi dagacin aranar 18-01-2000 Har zuwa wannan lokaci shi ne 
ke jan ragamar mutanen wanann masarauta. 


E 3) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Mashiga gidan sarautar Jigilawa 


Unguwanni da masu Unguwannin Jigiwa 

Wannan masarauta ta Jigilaa tana da unguwanni guda hudu 
(4). A ko wacce unguwa da akwai mai'unguwa mai kula da ita 
domin sanar da Dagaci halin da al'umma su ke ciki, tare da yi musu 
sasanci da sauran ayyukan shugabanci. Unguwannin su ne kamar 
haka: 


1) Unguwar Cikin gari Malam Ibrahim Muhammad 
2) Unguwar Jama'a Galadima Abubakar 

3) Unguwar Sa'ida Alhaji Bello Safiyanu 

4) Unguwar Rigar Kadoma Malam Addabi 

2.5.4 Garin Yakanawa 


Garin Yakanawa daya ne daga cikin masarautun Dagatai 
ashirin da daya na Karamar hukumar Tsanyawa. Akasarin al'ummar 
garin Fulani ne, hakan baya nufin ccwa babu Hausawa a cikin su. 

A wannan gari ne aka yi Jarumi Banyi, wanda ya shahara a 
tsakanin Fulanin Kasar nan a bangaren sana'arsa ta shadi. 

Garin Yakanawa na kudu da garin Tsanyawa, daga Gabas 
garin ya yi iyaka da garin Dumbulun daga Yamma kuwa ya yi iyaka 
da Kasar Yanganau, Kadamu ta Kasar Shanono tana Kudu da garin 
Yakanawa, ya yi iyaka da garin Zarogi daga Arewa. 


ii 33) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-===-================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Bangaren sana’o’i kuwa mutanen garin sun fi yin kiwo da 
y 
noma da sauran sana’o’in Hausawa saboda tasirin zamantakewa. 


Kafuwar Garin Yakanawa 

An yi zamanin da garin Yakanawa ya kasance wani sansani 
na daidaikun maguzawa, ma’ana ba su da yawa sannan gidajensu 
sun kasance tsilli-tsilli ba a dunkule su ke guri guda ba. 

Bincike ya nuna cewa wadannan maguzawa basu fiye shiga 
cikin al'amuran al'umma ba, domin kuwa ko da maguzawan da su 
ke makwaftaka da su ba wata mu'amula su ke yi da su ta a-zo-a-gani 
ba. Watakila hakan ya biyo bayan gudun dukkanin wani al'amari da 
zai iya bata musu lokaci a kan harkar noman da su ka sanya a 
gabansu. 

Duk da Karancin su a yawan mutane, suna noma amfanin 
gona mai tarin yawa, wanda zai iya rike mutanen wani babban gari 
na tsawon shekara guda. Wannan abinci da su ke samu ba ya rasa 
nasaba da tsafe-tsafensu da kuma dodannin noma da su ke da su a 
ciki da wajen dajin. 

Idan ba’a manta ba a tarihin masarautar garin Dumbulun an 
ambaci Danbuzuwa a jerin dagatan garin wanda mai martaba Sarki 
ya tube sakamakon yakar Dagacin Kokai da yayi, a tarihin an 
bayyana cewa Danbuzuwa yayi Kaura ya koma Kasar Katsina da 
zama. babban bafadensa kuma Amininsa ya yanke shawarar yin 
Kaura daga garin Dumbulun (tunda dai Danbuzuwa bay a gari) (Hira 
da KMTY 07-08-2020). 

Wannan Amini nasa (sunansa ya bace) ya yi Kaura tare da 
iyalinsa ya koma garin Gurun, bayan komawarsa daya daga cikin 
’ya’ yansa da ake kira da Abdulkadir ya ji rashin walwala da 
gamsuwa da zamansa na garin Gurun, don haka ya roki Mahaifinsa 
da ya ba shi dama ya yi Kaura zuwa wani garin. A farko mahaifin 
nashi bai amince ba, sai daga bisani ya ba shi izini. 

Ko da ya bar garin Gurum, bai zame ko’ina ba sai a wannan 
daji na maguzawa. 


TE ETA IIIiIiIiĮ]- 34 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Hoton tsarin gidajen Maguzawan garin Yakanawa 
kafin zuwan Abdulkarimu 


A zamansa na dajin ya samu kwanciyar hankali tare da 
kyakkyawar fahimtar juna a tsakaninsa da maguzawan dajin. 

Wannan dalili ne ya ba shi damar komawa garin Gurum ya 
dakko dabbobinsa ya dawo da su wannan daji na Maguzawa. Madu 
da Isuhu 'yan'uwa ne ga Abdulkarimu suma sun yanke shawarar 
komawa wannan daji na maguzawa wurin dan'uwansu. 

Bayan komawar su, an ci gaba da samun baki daga sassa 
daban-daban suna sauka a wannan daji, musamman Fulani. Duk da 
cewa wadansu sukan tashi wadannsu kuma suna zaunawa. 

Bincike ya nuna cewa kyakkyawar fahimtar juna da ke 
tsakanin Abdulkarimu da wadannan maguzawa ya haifar da dayawa 
daga cikin su, su ka amshi addinin Musulunci, wadanda su ka ki 
amsa kuma su ka tashi su ka Kara gaba gudun ka da tasirin 
zamantakewa ya kai su ga Musulunta (Hira da KMTY 07-08-2020). 


Tarihin Samun Sunan Yakanawa 

Batu a kan tarihin yadda garin ya samu suna shi ne, a lokacin 
da garin ya kafu mutane suka fara yo Kaura suna sauka, Halin 
karamci da mutanen garin su ka rinķa nuna wa baki ya haifar da 
sunan. Misali, idan bako ya sauka za su ba shi gona da abinci a 
wadansu lokutanma harda macen da zai aura, don haka baki suka 


35 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=-===========--==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


rinka bayyana halayyarsu ta yakana su ka alakanta su da ita, suna 
kiransu Yakanawa, ma’ana mutane masu Yakana. 


Kafuwar Masarautar Garin Yakanawa 

Bayan garin Yakanawa ya fara girma ne, Dagacin da aka 
nada a garin Dumbulun lokacin da aka cire Mahaifin Abdulkarimu 
ya rasu, wannan ya sa Abdulkarimu ya nemi sarautar Dumbulun. 

Ko da aka je domin sasanci a tsakanin masu zawarcin 
kujerar, sai Sarkin Kano na wancan lokacin ya bayar da Dumbulun, 
shi kuma Abdulkarimu aka yi masa ayagar Yakanawa, ma’ana aka 
Kirkiri sabuwar masarautar Yakanawa aka nada shi a matsayin 
Dagacinta. 

Abdulkarimu ya shekara talatin (30) yana sarautar wannan 
Masarauta ta Yakanawa, a wannan lokaci ya ga dacewar yin 
murabus don a nada dansa, hakan kuwa ya biyo bayan lura da ya yi 
da cewa tsufa ya cim ma sa. 

Yakanawa Iliyasu da ne ga Abdulkarimu, shi ne aka nada a 
matsayin Dagacin wannan masarauta a wanccen zamani, ya mulki 
alummarsa cikin karamci da mutuntawa da tausayi ga talakawansa 
har tsawon shekaru ashirin da bakwai (27) yana gudanar da mulkin 
wannan kasa, ya yi hadarin mota a hanyarsa ta zuwa garin Funtuwa 
a wani gari da ake kira Bakin Dutse. Wannan hadari shi ne ya zamo 
silar rasuwarsa. 

Wannan shi ne dalilin zabo Yakanawa Adamu da ga 
Yakanawa Iliyasu, aka yi masa sarautar wannan masarauta, shi ma 
ya yi shekaru ashirin da bakwai (27) a kan karagar mulki, a cikin 
shekara ta 2008 Allah ya dauki rayuwarsa ta sanadiyar hadarin mota 
da ya ritsa da wasu Dagatai a hanyarsu ta zuwa gaisuwa ga Sarkin 
Kano, hadarin ya ritsa da su a lambun Garban Bichi. 

A wannan lokaci ne aka zabo daya daga cikin "ya" yansa, 
wato Yakanawa Isma'ila aka nada shi shugabancin masarautar 
Yakanawa. Bayan kwashe wadansu shekaru ne ya koma ga 
mahaliccinsa (Hira da KMTY 07-08-2020). 


36 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssso 


Wannan rasuwa ta shi ita ta kawo Yakanawa Abdul'azeez ga 
sarauta, shi ne Dagacin wannan masarauta har izuwa wannan lokaci 
da nake gudanar da wannan bincike. 


Unguwanni da Masu Unguwannin Yakanawa 

Wannan masarauta ta Yakanawa tana da unguwanni guda 
bakwai (7), tare da masu unguwanni da suke lura da unguwannin. 
Su wadannan masu unguwannin idanun maimartaba Sarki ga 
talakawansa ne, su ne ke shaida wa Dagaci hali ko yanayin da 
al'umma ta ke ciki shi kuma ya isar ga mai girma haki sakon da ya 
kai ga hakin tamkar ya isa ga Sarki ne. 


1) Unguwar Cikin Gari Malam Adamu Usman Bammi 
2) Unguwar Koho Malam Haruna Mati 
3) Unguwar Kwari Malam Tukur Buhari 
4) Unguwar Kiza shuaibu Sani 
5) Unguwar Jaga Malam Idi Dogo 
6) Unguwar Rimi Musa Buhari 
7) Unguuwar Babban Haske Yau Ali Usman 
Tammat bi Hamdulillahi 
2.5.5 Garin “Yancibi 


Garin “Yancibi daya ne daga cikin garuruwan Dagatai 21 da 
su ke a Karamar hukumar Tsanyawa. 

Garin na Yamma maso Kudu da garin Tsanyawa. Ya yi 
iyaka da Kasar Yanganau daga Gabas, daga Arewa kuwa ya yi iyaka 
da Kasar “Yankamaye, daga Yamma “Yancibi ta yi iyaka da Rimaye 
ta Kasar Kankiya jahar Katsina. Harwa yau “Yancibi ta yi iyaka da 
Yanganau daga Gabas. 

Al'ummar garin "Yancibi Hausawa ne, hakan ba ya nufin 
cewa babu Fulani a cikin su. Bangaren sana'a kuwa al'ummar 
wannan gari manona ne da Makiyaya sai wanzamaida makera. Sai 
sauran sana'aoin zamani. 

A lokacin mulkin Gwamna Abubakar Rimi, ya yi KoKarin 
ganin ya canza wa wannan gari wuri, ma’ana ya tashe shi daga inda 
yake zuwa wani sabon waje (a cikin Kasar Dagacin) wanda ya fi 


3 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


BER Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


kusa da titi, tare da tsari na santoci da Makarantu. An samu nasarar 
samar da sabon garin da tsara shi, sai dai a lokacin da mutane su ka 
fara komawa wannan sabon gari sai su ka lura da cewa babu ruwa a 
rijiyoyin da su ke hakawa. Don haka mutane suka Ki yarda da 
komawa wannan sabon gari, face yan Kalilan hakan ya haifar da 
samuwar Sabon garin "Yancibi da kuma Tsohon garin 'Yancibi 
(Hira da UYY 15-07-2020). 


Kafuwar Garin “Yancibi 

Asalin garin da a yau ake kira da “Yancibi wani Kungurmin 
daji ne, ba a yi hasahe ko kiyasta shekarun da wannan daji ya yi ba, 
mafarauta da dama sukan shiga domin farauta da harbi ga dabbobi 
da tsintsaye. Wasu kuma sukan shiga domin neman magungunan 
daukaka ko wasu lalurori da su ka addabe su. 

A nan wannan yanayi ne aka samu wadansu Maguzawa 
mafarauta su ka taso daga Kasar Danzabuwa su ka dawo wannan daji 
da zama, wadannan Mafarauta su ne ake kira da Gaunawan 
"Yancibi. Sun dawo dajin sun zauna suna farautar dabbobi da 
tsintsaye babu rana bare dare. Daya daga cikin maharban ya yanke 
shawarar komawa gida domin ya taho da matarsa, a kalla ta dinga 
taimaka musu a kan wadansu aikace-aikacen da ya kamata ace mata 
ne ke yin su. 

Bayan ya dawo da ita dajin ya yi mata rumfar zana ya sanya 
ta a ciki, a kwana a tashi ta samu juna biyu ta haifi "yarta mace. 
"Yan'uwa da abokan arzika suka yi ta zuwa wannan daji domin taya 
ta murnar Haihuwa. Tarihi ya bayyana cewa yarinyar an haifeta da 
cibi, ma'ana doguwar cibiya don haka kakanni da abokan wasa suke 
kiran ta da suna mai cibi. 


38 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta ssesesesesess 


Za a iya cewa daga lokacin da wannan mata ta haihu sauran 
mafarautan da ke dajin suka samu Kwarin gwiwar dakko iyalansu su 
ka dawo da su zuwa wannan daji, daga baya-baya kuma aka yi ta 
samun wasu mafarautan na da ban suna sauka a dajin bisa 
yarjejeniya da Gaunawan “Yancibi ma’ana mazauna dajin na farko 
(Hira da UYY 15-07-2020). 

Haka wannan dajin ya ci gaba da bunkasa a matsayin wani 
kauye na mafarauta, ana haihuwa bakin mafarauta na sauka har 
Kauyen ya fara girma. 


Tarihin Samun Sunan Garin "Yancibi 

An samu mabanbantan ra'ayoyi guda biyu na masana tarihi 
a kan yadda wannan gari ya samu sunanshi. Wasu masana sun tafi a 
kan cewa garin ya samo suna ne daga “mai cibi”, wato yarinyar nan 
da aka Haifa mai dogon cibi. A lokacin, idan mutane su ka so su yi 
Raura zuwa wannan daji sukan ce mun tafi garin su “mai cibi” ko 
mun je garin su “mai cibi”, a hankli sunan yana canzawa har aka 
dena kiran garin da “mai cibi” aka koma kiran garin da “Yancibi”. 
Hakan kuwa yana faruwa ne a lokacin da aka so zolayar mutanen da 
ke rayuwa a Kauyen. 

Ra'ayi na biyu kuma shi ne, wasu masana tarihi sun ce, tun 
a tawagar maharban farko (ta Gaunawan ”Yancibi) da akwai wani 
mutum da ake kira da suna “mai cibi”, kasancewar sunaye ne na 
Maguzawa ba a rawaito dalili ko ma'anar sunan ba, wannan 
mutumin ya kasance kamar shugaba da ya jagoranci maharban farko 
zuwa wannan gari. Don haka ake kiran garin da suna garin 
“Yancibi”. 


Kafuwar Masarautar Garin “Yancibi 

Tun a wancen zamani na maguzawa, lokacin da wannan 
sansanin maharba ya fara bunKasa ya fara zama Karamin Kauye, aka 
samar da sarauta ko shugabanci a tsakanin mutanen da ke rayuwa a 
wurin. 

Magaji Gajere shi ne ya zamo Dagaci na farko a wannan gari 
na “Yancibi. Wata kila dadewa da rashin rubutawa ya sa ba za a iya 
bayyan shekara ba, sai dai tarihi ya bayyana cewa ya yi shekaru 


5 0 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


masu yawa yana sarautar wannan gari, kafin daga baya ya kwanta 
dama. 

Bayan rasuwar sa ne aka duba irin gudunmuwar da ya bayar 
da kuma tsananin kaunarsa da talakawansa su ke yi masa, don haka 
ma su ka nemi da a nada musu dansa magaji Dangiwa. Dangiwa ya 
taka rawa mai kyau wajen tsare gari daga mahara da kuma hada kan 
talakawansa, a lokacinsa rigingimu da Kwace sun ragu, an samu 
zaman lafiya, har zuwa kimnin shekaru talatin da ya yi a sarauta, 
daga baya ya kwanta ciwon ajali, ya rasu. 

Wannan rasuwa tasa ta sa aka zabo magaji mai Dunburje aka 
yi masa sarautar wannan gari na 'Yancibi, shi ma mulkinsa ya zama 
abin a kalla a yi koyi, da ya rasu aka yi wa Magaji mai tsintsaye 
sarauta, sai dai shi bai dade a kan sarauta ba sosai, musamman idan 
an kwatanta dadewarsa da ta 'yan'uwansa da su ka gabace shi. 
Bayan ya koma ga mahaliccinshi, sai aka nada Magaji Ibrahim. 

A wannan lokaci ne aka yi yakin Karontoma tsakanin 
mutanen Damagaran da Baskoro, Magaji Ibrahim ya nuna 
gwanintarshi da Kwarewa a yaki ga duniya, bayan gama wannan 
yaki ne Sarki Tukur Danbello ya yaba da gwanintarshi Kwarai da 
gaske, saboda jin dadin haka ma sai ya yi masa musayar masarauta, 
ya mayar da shi sarauta a masarautar Gwauran Dutse da ke Kasar 
Shanono, hakan kuwa ya biyo bayan kasancewar masarautar 
Gwauran Dutse daya daga cikin manyan masaarautu a fadin Kano, 
ga kuma Dagacinta ya rasu a lokacin don haka aka yi ta samun 
mahara su na kai hari ga masarauta domin ganin sun murkurshe ta 
musamman kasancewar yanzu babu tsayayyen shugabanci (Hira da 
UYY 15-07-2020). 

Magaji Ibrahim ya yi murna matuka da wannan Karin girma 
da girmamawa da ya samu daga Maimartaba Sarki Tukur Danbello, 
don haka sai ya tara "yan'uwansa da ke 'Yancibi ya nemi da su 
tsayar da mutum daya wanda zai nema wa alfarmar a yi wa Dagacin 
"Yancibi, sannan ya nema daga gare su da su bayar da saniya daya 
wadda za a je fada ayi gaisuwa. A da sun yi murna da batun tsayar 
da mutum daya domin a yi masa sarauta, daga lokacin da su ka ji 
maganar saniya sai su ka yi watsi da maganar, har suna shaida wa 


= G0) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


Junansu cewa Magaji Ibrahim so yake ya zalunce su dan ya ga zai 
bar garin. 

A gefen wannan gari kuwa, da akwai wadansu Fulani 
makiyaya da suka ya da zango, bisa amincewar Magaji Ibrahim. 
Abin da ya kawo su kuwa shi ne, suna a kan hanyarsu ne ta zuwa 
garin Garai da ke can cikin Kasar Katsina domin ziyartar 
dan'uwansu da ke limanci a can, sai nakuda ta kama matar daya 
daga cikin su, don haka suka nemi izinin sauka da niyar idan ta haihu 
su ci gaba da tafiya, bayan ta sauka aka rada wa dan suna Hanazuwa 
(sunan shi na gaskiya kuma Alhaji Isa), a wannan lokaci aminta ta 
Kullu a tsakanin su da Dagacin wannan gari. 

Ko da Magaji Ibrahim ya Kara tambayar "yan'uwansa a kan 
su ba da saniyar nan a je a yi gaisuwa sai suka sheda masa cewa in 
dai har sai sun ba da saniya ne to ba su bukata. Don haka wannan 
Dagaci ya garzaya wajen wadannan Fulani ya samu babbansu 
wanda ya zama kamar abokinsa ko ma dan'uwa saboda shakuwa ya 
shaida masa halin da ake ciki. Take wannan Bafillatani ya kira dansa 
Adamu ya umarce shi da ya kora sa da saniya zuwa Kano, shi kuma 
da Dagacin su ka hau dawakai su ka tafi fadar maimarataba Sarki 
Tukur Danbello. 

Ka da ka hada wata fitina a tsakani al'ummarka, ka kawo 
bafillace wanda daga gani bai yi kama da mutanen Kasar 'Yancibi 
ba, abin da Maimarataba Sarki ya fada wa Magaji Adamu kenan a 
lokacin da ya gabatar da Adamu a matsayin wanda za ayi wa 
Dagacin "Yancibi. Take Magaji Ibrahim ya sakaya magana ya ce wa 
Maimartaba Allah ya taimake ka, ai mahaifina ne ya auri 
mahaifiyarsa, sai suka rabu ta koma garinsu, shi yasa yanzu na je na 
dakko shi. 

Sarki ya amince aka nada Magaji Adamu a matsayin 
Dagacin masarautar "Yancibi a zuri'ar Fulani (Sullubawa). Shi 
kuwa Ibrahim ya tare a sabuwar masarautar Gauran Dutse. Lokacin 
da Ibrahim ya sauka a wannan gari na Gauran Dutse sai ya lura da 
cewa ashe garin, garin malamai ne, ba tare da bata lokaci ba ya sa a 
kwaso wasu daga cikin Malaman ya gina musu gida a 'Yancibi 
sannan ya yanka musu albashi domin su yi ta koyar da addini a 
wannan gari. 


= A | 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


A lokacin sarautar Adamu ne, daya daga cikin 'yan'uwansa 
mai suna Dogon yaro suka taso wani barawo mai suna Nabailu 
wanda ya addabi yankin na su, har ta kai ga sun kashe shi. Ba su 
shaida wa Dagaci halin da ake ciki ba, kwatsam sai wata tsohuwa ta 
je ita ce ta ga kare da hannun mutum, don haka ta garzaya cikin gari 
da gudu tana ihu. Koda magana ta cika gari, sai 'yan'uwan tsohon 
Dagaci Magaji Ibrahim su ka hada Kungiya su ka tafi gidan 
Maimartaba Sarki su ka shaida masa halin da ake ciki. Lokacin da 
Sarki ya aiko wakilinsa suka tabbatar faruwar lamarin, sai ya tuhumi 
Magaji Adamu da sakaci da wasa da rayukan al'umma don haka ya 
tube shi daga wannan sarauta (Hira da AGT 15-07-2020). 

Hakan shi ya ba da damar nada Magaji mai saje a matsayin 
sabon Dagaci (a zuri'arb Gaunawa wato masu sarautar na farkio. A 
wannan lokaci an samu matsalar batan kudin haraji yadda abin ya 
faru kuwa shi ne Malamin haraji (wani mutumin Bichi) ne ya ke 
zuwa ya amshi kudaden da Dagaci ya tattara domin kai su ga hakimi 
shi kuma ya mika su ga Sarki. A wannan lokaci an dauki lokaci mai 
tsayi Sarki bai waiwayi wadannan kudade ba, duk da cewa Dagacin 
ya tattaro su, ana cikin wannan yanayi ne sai ga Malamin harajin da 
albishir din cewa an umarce shi da ya sheda wa Magaji Maisaje 
cewa Sarki ya ce a yi wantare da kudaden nan. Mai saje ya yi murna 
da wannan albishir, har ya ba da kaso mai tsoka ga wannan Malamin 
harajin, ya amsa ya koma gida. 

Kimanin wata daya da rabar wadannan kudade sai mai 
Martaba ya yi umarni da a zo a tafi da kudaden, (sakamakon bai san 
da wannan batu na wantare ba). Wannan Dagaci ya Kokarta matuka 
wajen ganin ya hado wadannan kudade, amman abin ya ci tura. 
Lokacin da Malaman haraji suka koma suka shaida wa Sarki 
al'amarin da yake faruwa, sai ya yi fushi, ya tuhumce shi da laifin 
batar da dukiyar al’ mma ya tube shi daga sarauta. 

A wannan lokaci da akwai wani mutum mai suna Isah irin 
gidan Magaji Adamu da yake aikin dandoka akwalli cikin birnin 
Kano, ko da ya ji halin da ake ciki a mahaifarsa, sai ya garzaya fadar 
Maimartaba Sarki, bayan an yi masa iso ya fadi ya yi gaisuwa ya 


— V) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


fashe da kuka ya bayyana wa maimartaba bukatarsa ta a dawo musu 
da sarauta don gudun ka da tarihin gidansu ya yanke a wannan 
Masarauta. Maimartaba Sarki ya tausaya masa, ya aminta da 
maganganunsa, ya ce an yi masa Dagacin ‘Yancibi. 

Isah Dan doka ya Kara nema daga Maimartaba akan a yi wa 
dan uwansa wannan sarauta, sakamakon shi yanzu yana aikin 
gwamnati, ba zai iya komawa gida ya zauna ba, Maimartaba ya Kara 
amincewa, dan haka ya je ya taho da dan'uwan na shi mai suna 
Haruna Adamu (daga Bangaren Fulani) aka yi masa nadin dagaci, 
ya kwashe shekaru tara yana wannan sarauta daga bisani ya kwanta 
dama, bayan rasuwarsa sai aka nada sabon Dagaci. 

Alhaji Isa shi ne ya samu nasarar zama Dagaci a wannan 
lokaci, kasancewar sa dan kasuwa kuma ga harkar gyada da Auduga 
da ta bullo a wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa a wancen lokaci, 
sai ya amso kudaden Alhaji Garban Bichi domin siya masa kaya 
kamar yadda su ka saba. Yanayin Kasuwa, sai Allah ya jarabce shi 
da narkewar kudi, sun yi kokarin sasanci a tsakanin su amman hakan 
bai yi wu ba, don haka Alhaji Garban Bichi ya yi Kararsa ga Sarkin 
Kano. Wannan dalili shi ya zamo silar da tasa Maimartaba Sarki na 
wancen lokaci ya cire shi daga sarautar Dagacin ‘Yancibi (Hira da 
UYY 15-07-2020). 

A wannan lokaci an mai da sarauta ga habe, (wato zuriyar 
gidan Maisaje, gaunawa) wanda aka nada a lokacin shi ne "Yancibi 
Usman wanbfda ake yi wa lakabi da Dan'aljanna ya kwashe shekaru 
tara yana mulki a wannan masarauta mai daddaen tarihi sanann ya 
koma ga mahkliccinsa a cikin shekarar 1979. 

A wannan lokaci mai martab Sarkin Kano Alh. Dr. Ado 
Bayero ya aiko da wakilai domin gudanar da zaben sabon Dagaci 
tsakanin angare Fulani bisa wakilcin Sani Isah yancibi da kuma 
Bangaren gaunawa bisa wakilcin Ciroma Salamu da Adamu 
Chalawa (yaya ga Usman Dan’aljanna). 

Bayan kamala zabe Sani Isah na Bangaren Fulani ya samu 
Nasarar cin wannan zabe, wannana nasara ta bashi damar zamowa 
dagaci na hudu a (bangaren Fulani) a wannan masarauta. 


= 13 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Sani Isah na daya daga cikin aminai kuma abokan karatu ga 
gwamna Rimi, dan haka yayi amfani da wanann alakar ta su ya roka 
da a samar dabon garin Yancibi domin fito da mutanen bakin titi da 
kuma kaucewa barazanar zaizayar kasa da tsohon garin ke fuskanta. 
Bisa amincewar Allah da kuma jajurcewarshi aka kirkiri wannan 
sabon gari, an fara aikin sabon garin a shekarar 1981-1982, an raba 
filaye tare da samar da wasu santoci a shekarar 1983. Har wa yau ya 
nemo aikin samar da makiyaya ga Fulanin wannan yanki domin 
habbaka kiwo wadda ake kira da suna “Katafila' tarihi ba zai manta 
da gudunmuwarsa ta hada kan talakawa domin samar da hanyar 
Yanganau zuwa tsohon garin yancibi zuwa sabon gari wadda ta Kare 
a garin Gezawa. 

Sani Isa ya koma ga mahaliccinsa sakamakon gajeriyar jinya 
ta kwana daya da yayi. Ya rasu a shekarar 2009. Bayan rasuwarsa a 
2009 sai rigimar neman sarauta ta taso a tsakanin wadannann 
gidajen guda biyu (wato Fulani da Gaunawa) bangaren Gaunawa 
sun tsaida Sule Galadima neman wannan Kujera (jika ga mai saje) 
su kuwa a bangaren Fulani sun tsaida Shamsu sani (Da ga Sani Isah) 
bayan kamala zabe Shamsu Sani daga Bagrae Fulani ya samu 
nasarar cinye wannan zabe. Hakan shi bashi damar zamowa Dagaci 
na Biyar a jerin gwanaon Dagatan Masarautar Yancibi na bangaren 
Fulani. 


Unguwanni da masu unguwannin ‘Yancibi 

Masarautar garan Yancibi na a unguwanni guda tara (9), ko 
wacce unguwa na da mai kula da ita, wato Mai'uguwa bisa lam 
uncewar Dagaci ko Mai'unguwa, ga sunayen unguwanni da masu 
Unguwanninin kamar haka: 


1) Unguwar Sundu Ibrahim Hassan 

2) Unguwar Takatsaba Adamu Galadima 
3) Unguwar Sallawa Shehu Abdullahi 

4) Galadanci Aminu Rabiu 

5) Unguwar Zakawa Dankawu Galadima 


E 14 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


6) Unguwar Nassarawa Abdulmuminu Sani 
T) Unguwar Arewa Bello Hashimu 

8) Unguwar Rimi Muhammadu Musa 
9) Unguwar Kudumi Muhammadu Adamu 


2.5.6 Garin "Yan Kamaye 

Garin ’Yankamaye na cikin garuruwan Dagatai ko 
masarautun Tsanyawa masu dadadden tarihi. Garin na bakin babban 
titin Kano zuwa Katsina (Katsina Road), kimanin tafiyar minti biyar 
zuwa shida daga hedikwatar Karamar hukumar Tsanyawa, wato 
garin Tsanyawa. 

Tsohon garin Yancibi kuwa yana Kudu da sabon garin na 
Yankamaye, kimanin tafiyar minti goma a kan abin hawa. Babbar 
sana’ar mutanen wannan gari ita ce noma da kiwo sai Kira da fawa 
da sauran sana’o’in Hausawa kasancewar su Hausawa. 

Garin na Yamma da garin Tsanyawa, Yankamaye ta yi iyaka 
da Kasar Kwandawa daga Gabas, idan an kalle ta ta Yamma kuwa 
ta yi iyaka da Kasar Rimaye da ke Jahar Katsina, har wa yau ta yi 
iyaka da Kasar Kwandawa daga Kudu. Shi kuwa garin Yashe na 
jahar Katsina ya zamo iyakar Yankamaye daga Arewa. 


Kafuwar Garin “Yankamaye 

Wata tawagar Malamai da ake alakantawa da 'yan asalin 
garin Damagaran ta Kasar Abzin (Nijar) sun sauka a wani gari da 
ake kira da Kukawa na Kasar Bauchi a yau. 

Ba a kiyaye da abubuwan da su ka wakana a zamansu ba, 
saidai tarihi ya bayyana su da cewa Malamai ne, sannan sun dauki 
dogon lokaci a wannan gari don kuwa har sai da ta kai ga sun Sarauci 
garin ko Kasar Kukawa. 

A cikin sha’anonin mulkin nasu an yi zamanin da daya daga 
cikin shuwagabannin na su ya rasu, a lokacin da aka zo fitar da 
shugaba sai aka samu rashin fahimtar juna a tsakanin su wanda har 
sai da ya haifar da gagarumin rikicin cikin gida. 


— G5 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aaa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Babagana Addo daya ne daga cikin shuwagabannin mutanen 
da su ke ganin ba a yi musu adalci a wajen fitar da shugaba ba, suna 
ganin wanda aka nada a wannan lokaci ba shi ne ya fi cancanta da 
ya zama shugaba ba bisa wadansu dalilai nasu. Wannan dalili ya 
sanya ya ja tawagarshi su ka yi kaura su ka bar gari domin gudun ka 
da sabon Sarki ya mulke su ko da kuwa na wuni daya ne. 

Tarihi ya bayyana cewa bayan sun baro gida sun yada zango 
a garuruwa da yawa kafin daga bisani su sauko Garin Kano, duk da 
natsuwa da kwanciyar hankali da su ka samu a garin Kano bai hana 
wasu daga cikin su barin garin ba, wasu su ka tashi su ka koma garin 
Gaya wadansu garin Danzabuwa wadansu suka sauka a Shanono 
wadansu kuwa sai suka Kara gaba su ka sauka a garin da ya zama 
“Yankamaye a yau. 

Kafin wannnan lokaci kuwa garin “Yankamaye ya zamanto 
wani Karamin Kauye na maguzawa tare da wadansu Fulanin Baro 
(Hira da TDGY 19-12-2020). 

Ganue shi ne ya zamo kamar shugaban da ya ja tawagar 
Barebarin da su ka sauka a garin “Yankamaye, a lokacin da ya lura 
kuma ya samu gamsuwa tare da yanke shawarar saukar su, sai ya 
umarci mutanensa da su sauka gefen garin, (gudun tashin fitina 
tsakanin su da wadannan Maguzwa da Fulani) don haka su ka sauka 
a Gabas kadan da garin Yankamaye inda a yau ake kira da dawan 
Bariki. 

Bayan wani zamani da su ka dauka suna karantar rayuwa da 
halayen wadannan Maguzawa da Fulanin Baro, sai suka matso cikin 
garin suka sauka, da manufar ci gaba da rayuwa da wadannan 
Maguzawa da ma Fulani domin Maguzawan sun gamsu da wannan 
hadaka, amma daga bisani daya daga cikin masu shekaru a cikin su 
ya nusar da su dabarar wadannan Bare-bari ta kokarin Musuluntar 
da su sannan ya nuna musu irin takurar da su ke fuskanta a duk 
lokacin da su ke kiran Salla ko karanta AlKur'ani, da aka nemi 
mafuta sai daya daga cikin su ya bayar da shawarar su tashi su matsa 
gaba su bar garin. 


= GG 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Da yawa daga cikin Maguzawan ba su gamsu da wannan 
shawara ba, don su suna ganin kawai a yaki wadannan Bare-Bari 
har sai sun bar garin tun da dai ba su ne su ka sari garin tun asali ba. 
Masu iya magana na cewa da muguwar rawa gwara Kin tashi, 
wannan shawara ba ta samu karbuwa ba sam, watakila sun kula da 
yawan da Barebarin suke da shi da kuma irin makaman da ke tare 
da su (Hira da TDGY 19-12-20). 

Wannan shi ne dalilin da ya sa Maguzawan su ka bar garin 
su ka koma Gabas maso Arewa da garin ‘Yankamaye su ka kafa 
sabon kauye. A wannan lokaci Barebari sun samu damar mike 
Kafafunsu, tare da abokan zamansu Fulanin Baro, su kuma 
Maguzawan suna Gabas maso Arewa kadan da garin, daga bisani ne 
aka yi tunanin fitar da shugabanci a garin ko don samun tsaro mai 
kyau lokacin yake-yake. 


Tarihin Samuwar Sunan "Yankamaye 

Masana tariihi sun bayyana cewa garin ’Yankamaye ya samu 
sunane daga lokacin da Maguza su ka bar garin su ka matsa Gabas 
maso Arewa da garin don gudun ka da wadannan Musulman 
Barebarin su Musuluntar da su, kasancewar ana zaman lafiya sannan 
al’amuran kasuwanci da dama sun kafu a garin "Yankamaye, ya sa 
wadannan maguzawa su ke shiga garin domin harkokin gudanar da 
rayuwarsu, a duk lokacin da su ka so kwatance ko kiran sunan 
wadnnan bare-bari sai su kira su da “Yan kamaye, ma’ana mutanen 
da su ka maye su, su ka zauna a garinsu. Bincike ya nuna suna kiran 
su da wannann suna ne domin muzgunawa su nuna wa duniya cewa 
mutane ne da su ka zo daga baya su ka maye gurbin wadansu, ba su 
bane su ka sari garin kamar yadda aka saba a wancen lokaci. 


Kafuwar Masarautar ”Yankamaye 

Kamar yaddda aka bayyana a sama, bayan an samu 
kwanciyar hankali da natsuwa harkokin kasuwanci suna ta Kara 
kamkama bugu da Kari ga dalibai da Almajirai da Malamai da kuma 


= A 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


baki suna ta sauka a garin, wannan dalili ya sa a ka ga dacewar fitar 
da shugabanci a gari. 

Ko da a ka kira taron masu ruwa da tsaki, sai suka zabi 
Nasiru a matsayin shugabansu na farko, wannan nadi kuwa ya biyo 
bayan duba da irin shekarunsa da ilimisa da kuma yadda jama’ar 
gari ke girmama shi tare da daukar shawara ko umarninsa. 

Wannana nadi ko kadan bai yi wa Fulanin Baro dadi ba, 
suna ganin kamar a cikinsu ya fi cancanta a fitar da shugaba 
musamman tunda sun rigayi wadannan Barebari fara zama a garin, 
don kuwa su da su aka sari garin. 

Ba a samu daidaituwa ko fahimtar juna a kan wannan 
matsala ba har sai da ta haifar da dan Kwarya-Kwaryan yaki a 
tsakaninsu, ko da yakin ya zo Karshe sai Fulanin Baro su ka kada 
shanunsu su ka shiga uwa Duniya, domin dai ba za su yarda su zauna 
wadannan baki su shugabance su ba. 

Haka Nasiru ya ci gaba da gabatar da mulki a wannan gari 
ko dan Karamin Kauyen hadi da koyo da koyar da addinin 
Musulunci. Masu iya magana na cewa Allah ba ya barin wani don 
wani ya ji dadi, bayan watanni tara Nasiru ya koma ga Mahaliccinsa. 

Koda aka zo zaban shugaba sai aka zabo Magaji mai Nasara, 
a zamanin mai Nasara tsaro ya samu matuka a wannan masarauta ta 
"Yankamaye, don kuwa ba a samu wata daula ko wasu Mahara da 
su ka samu nasara ga wannan gari ba. Har wa yau duk daular ko 
garin da ya sanya a gaba to fa babu makawa sai ya samu Nasara a 
kan su, wannan ya sa wasu masana tarihi ke da ra'ayin cewa mai 
Nasara ba shi bane aslin sunanshi, ana alakanta nasarar shi ne gare 
shi shi yasa ake kiran sa da wannan sunan a kwana a tashi har 
sunanshi ya Bace sai dai mai nasara kawai ake iya gane shi da ita 
(Hira da TDGY 19-12-20). 

Magaji Mainasara ya samu nasarar kwashe shekaru tara yana 
shimfida mulki a wannan masarauta, kana daga bisani ya kwanta 
dama. Wannan rasuwa ta shi ita ce ta kawo Magaji Aisani ga sarauta 
zamanin mulkinsa hadin kai ya samu matuka ga nutanen wannan 


= A 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---====-============= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


gari, Allah ya ara masa zamani har tsawon shekaru talatin da daya, 
bayan kwashe wadannan shekaru ya kwanta dama. 

Yaminya dan'uwa ne na jini ga Magaji Aisani, har wa yau 
tarihi ya bayyana shi da cewa Jarumi ne mai kwarjini, a lokacin da 
aka zo zabar shugaba sai Kuri'a ta fada a kan shi, don haka ya dora 
daga inda dan'uwansa Aisani ya tsaya. Ya kwahe shekaru arba'in 
da daya yana mulkin wannan masarauta, daga bisani ya koma ga 
Rabbul arshil azim. 

Magaji Dodo aka zaba kuma aka nada a wannan lokaci, 
kenan ya zamo shugaba na biyar a jerin gwanon shuwagannin da su 
ka yi sarauta a wannan masarauta. Ya kwashe shekaru biyar yana 
mulki kafin ya kwanta ciwon ajali ya rasu. 

A wannan zamani Allah ya Kaddara Aisani na biyu da jan 
ragamar shugabancin wannan gari, tarihi ba zai manta da shi ba duk 
da cewa bai dade sosai a sarauta ba, du-du-du ya yi watanni tara da 
kwana ashirin da daya ne yace ga garinku nan. 

Ba a yi wata-wata ba aka kira taron masu ruwa da tsaki a kan 
zabar Dagaci, ko da su ka duba suka dubo sai su ka ga babu wanda 
ya dace da ya ja ragamar wannan gari face Magaji Mamman Nasir, 
an nada shi Dagaci kuma Allah Buwayi gagara misali ya ara masa 
zamani na tsawon shekaru ashirin da tara yana shugabanci, daga 
baya ya koma ga Allah. 

Magaji Abdul sunanshi ya shiga tarihin wadanda su ka 
sarauci masarautar ”Yankamaye, duk da cewa ya yi watanni hudu 
ne a karagar Mulkin wannan masarauta mai tarihi, Allah ya dauki 
rayuwarsa bayan gajeriyar jinya. 

Wannan rasuwa ta shi ta kawo Magaji Mai Nasara na biyu 
ya dora bisa abin da magabacinsa ya gina. Ya yi shekaru goma sha 
tara yana mulkin wannan gari, sannan ya koma ga mahaliccinsa. 

Magaji Dibbo tarihi ya bayyana shi da cewa Sadauki ne mai 
fadar da gaban Mahara saboda kwarjininsa, shi Allah ya zaba a 
wannan lokaci. Bayan mulkar daular ta shekaru ya koma ga 
mahaliccinsa. 


= AY 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Magaji Yahaya, wanda ake yi wa kirari da “Takajiya ba a ci 
mi ki tauri” ya zama Dagacin wannan gari bisa yardar Mai sammai 
da Kassai. Ya amsa kiran ubangijinsa bayan wadansu shekaru masu 
yawa. 

Magaji Alfa dan'uwa ne ga Magaji Yahaya, har wayau shi 
ne ya gaje shi a wannan karaga, tarihi ya taskace cewa ya kwashe 
shekaru tara yana sarauta, daga bisani ya koma ga ubangiji. 

Magaji Abubakar yana daya daga cikin mutanen da suka 
shimfida mulki mai dogon zango a wannan masarauta, don kuwa ya 
kwashe shekaru hamsin da biyar (55) yana jagorantar talakawan 
wannan Kasa. A zamaninsa an samu ci gaba musamman ta 
Bangarorin addinin Musulunci, an bude makarantun Islamiyoyi da 
na Allo da masallatai da sauransu, bayan kwashe wannan dogon 
zamani ya kwanta ciwon ajali (Hira da TDGY 19-12-20). 

Lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa ne aka dakko dansa 
Magaji Sunusi aka nada shi, har zuwa wannan lokaci da ake gudanar 
da wannan bicike shi ne Dagacin da yake jan ragamar wannan 
masarauta mai tsohon tarihi. 


Unguwanni da Masu Unguwannin "Yankamaye 

Masarautar 'Yankamaye na da Unguwanni guda goma, yana 
da kyau a fahimci cewa unguwanni da yawa a ciki manyan garuruwa 
ne, watau hakan ba ya rasa nasaba da fadin kasarta. Ga sunayen 
unguwannin da masu unguwannin da su ke jan ragamar unguwannin 
kamar haka: 
1) Unguwar Cikin gari Abdulkarimu Jibrin Nagwamma 
2) Unguwar Tudu Malam Idi Jafaru 
3) Unguwar Yantari 
4) Unguwar Yama 


5) Unguwar Masaurari Malam Abdussalamu Hamisu 
6) Unguwar Kera Malam Nasiru Aliyu 
7) Unguwar Taura Malam Saidu Abubakar 


8) Unguwar Sabon garin Gezawa Malam Hori 
9) Unguwar Zakawa 
Tammamat Bi Hamdulillahi 


5) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


2.5.7 Garin "Yan'awaki 

Garin 'Yan'awaki daya ne daga cikin masarautun Dagatai 
ashirin da daya na Karamar hukumar Tsanyawa. 

Garin na Arewa maso Gabas da garin Tsanyawa, ya yi iyaka 
da garin Nasarawa daga Yamma, daga Gabas kuwa Yan'awaki ta yi 
iyaka da garin Harbau, daga Arewa ta yi iyaka da bauranya da ke 
Kasar Katsina . Idan an kalle ta ta kudu kuwa ta yi iyaka da Tatsan. 

Akasari al'ummar garin Hausawa ne duk da cewa da akwai 
Fulani a wasu sassa na masarautar, musamman unguwar da ake kira 
da wagwayalla, wadda ake yi wa take da “gurbin nono”. 

Wannan Kasa ta "Yan'awaki tana da babban jeji, wanda ake 
kira da kwarin yunu. Bangaren sana’o’i kuwa al'ummar wannan 
Kasa suna noma da kiwo da sauran sana’o’in Hausawa na gargajiya. 


Kafuwar Garin "Yan'awaki 

An yi zamanin da garin 'Yan'awaki ya kasance gari mafi 
kankanta a cikin garuruwan da su ke a nan kurkusa ma’ana a 
tsakanin garuruwan da suke karkashin masarauta. 

Duk da wannan kankantar garin, akwai al'umma a cikinsa, 
suna gudanar da sana’o’insu musamman na noma da kiwo da sauran 
wasannin da bukuwan al’adun Hausawan yankin. 

A wannan zamani garin Asayaya ya fi yawan mutane, 
hasalima wannan garin na ’Yan’awaki yana Karkashin garin 
Asayaya ne, don haka ma aka samar da Mai'unguwa mai kula da 
wadannan yankuna a can garin Asayaya. Dukkanin wadannan 
abubuwa da su ke faruwa, wadannan garuruwa suna karkashin Kasa 
ko masarautar Danzabuwa. 

A cikin Wannan yanayi ne aka samu wata tawagar Barebari 
ta ziyarci wannan gari na 'Yan'awaki, karkashin kulawar wani 
mutum da ake kira da Mukaddas Yaki. Ana kyautata zaton cewar 
Barebari ne da suka taso daga Kasar Gabas wato Kasar Barno a yau, 
sun sauka a wannan gari na ’Yan’awaki. 

Kasancewar garin na "Yan'awaki yana da ruwa wanda ake 
kira da “Rafin Dutse” da kuma wani ruwa da ake kira da “Tafkin 


51 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Mado” ya sa Barebarin suka ga dacewar saukarsu a garin domin dai 
a Kalla sun tsallake wa wahalar ruwan da suke fama da ita a lokacin 
shayar da dabbobinsu. 

Aľummar wannan gari na "Yan'awaki sun amshi wadannan 
baki hannu bibiyu, wannan kulawa da su ka nuna musu ta yi musu 
dadi matuka gaya, don kuwa sun dauke su tamkar 'ya'yansu da suka 
bata, yau kuma suka dawo gida. 

Wadannan halaye da aka nuna a garesu sun taimaka wajen 
Kara samun kyakyawar fahimtar juna a tsakanin su, yarda da amana 
da Kaunar juna ta yi ta Kara yawa a tsakanin su. 

Wata Kila wadannan dalilai ne suka haifar da wadannan 
Barebari suka yi ta kyaututtukan ban mamaki ga mutanen wannan 
gari na 'Yan'awaki. 

Bayan wani lokaci ne Barebari suka fahimci irin yadda 
kamun ludayin shuwagabannin Asayaya yake, wato su (Turawando 
da Jarumai badda da Hoshondi), suna cutar da al'ummar da suke 
shugabanta. 

Kasancewar su baki a gari, ya hana su yin katabus a kan 
al'amarin shugabancin, gudun ka da wani abu ya je ya dawo. 

Jarumai Damo, Tarihi ya bayyana shi da jarumi sannan 
mutum mai arzikin shanu, (don kuwa yana da shanu sama da dari 
biyar a wancen lokacin) kwatsam sai ga hanya ta biyo da shi ta gefen 
wannan gari na "Yan'awaki, ya ga dacewar da ya ya da zango a garin 
na dan wani lokaci. Zaman wannan jarumi a wannan gari ya sa a 
hankali ya fara fuskantar yadda al'amura suke faruwa a garin wato 
ta bangaren shugabancin kama karya. 

Dan haka sai ya fara tunanin ta yadda zai kawo karshen 
zaluntar talakawan yankin da ake yi. Wannan dalili ne ya sanya ya 
nemi taimakon Mukaddas (wato babarbare) don ya taimaka masa su 
hada karfi da karfe su yaki wadancen shuwagabanni mazauna garin 
Asayaya. Masu iya magana na cewa wai faduwa ta zo daidai da 
zama, domin kuwa wannan lamari yana ran Mukaddas Yaki, don 
haka ya taimaka masa da dakaru su ka yake su, su ka fatattake su 
daga wannan gari. 


AA 59) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-------===--==-----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


Sai a wannan lokaci ne mutanen yankunan suka samu 
sawaba da 'yanci da kwanciyar hankali tare da samun tabbacin tsiran 
dukiyoyinsu da rayukansu da mutuncin iyalansu daga wadannan 
azzaluman shuwagabanni. 

Kasancewar Jarumai Damo Bako, kuma makiyayai 
matafiyin da ya dan ya da zango, sai ya nada MuKaddas a matsayin 
Mukaddas yaki (wato mai kula da tsaretsaren yaki da tsare gari). 
Hakan ba ya rasa nasaba da lura da ya yi da iri jarumtakarshi da 
karfinshi da kuma dabarunshi a lokutan yaki, (Kafin wannan lokaci 
MuKaddas yana da suna, amma sunan ya bace daga baya bayan an 
yi masa wannan sarauta). 

Talakawa sun dara da wannan lamari a lokacin da su ka nema 
Da Jarumai Damo ya zamo shugabansu sai ya Kiya a maimakon haka 
sai ya dakko Kanan matarsa da su ka zo tare da shi Mai suna Hassan, 
ya umarce shi da ya zauna a wanna gari ya ci gaba da shugabatar 
mutanen, shi kuma ya kora shanunsa gaba domin ci gaba da kiwon 
dabbobinsa, shi kenan tarihin sa ya bace. 


Zanen Hoton Jarumai Damo lokacin da ya 
kada shanunsa ya bar gari 


Haka Jarumai Hassan ya ci gaba da tafiyar da harkokin mulki 
a wannan gari cikin gaskiya da rikon amana da tausayin talakawa, 
yana kan wannan mulki ne aka fahimci irin kudaden shiga da ake 
samu daga wannan yanki, bugu da kari garin ya girma ya tara 


53 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-------===--==-----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta ssss»ssesseee 


mutane da yawa, sai aka yi musu ayaga14 aka basu masarauta mai 
cin gashin kanta. 


Mashiga gidan sarautar "Yan'awaki 


Tarihin Samun Sunan 'Yan'awaki 

Tun a zamanin da wannan gari ya kafu, har zuwa wannan 
lokaci, akwai wata hanya da ta gifta ta gefen wannan gari, wannan 
hanya ta fito ta garin Harbau ta shigo wannnan gari na "Yan'awaki, 
sannan ta wuce ta shiga garin Gurun ta nausa cikin Kasar Katsina, 
wannnan hanya wadansu masana na ganin ta tafi har cikin Kasar 
Nijar. 

A wancen zamanin akan ji kukan ?ya'yan awaki na tashi a 
wannan hanya musamman a lokacin dare, wani babban abin ta'ajibi 
shi ne, ko da an duba ba a ganin komai. 

Daga farko abin ya tashi hankalin mutanen wannan gari, sai 
daga baya su ka fahimci cewa aljanun da aka samu a wurinne, 
sannan ba ma su cutarwa bane. Duk da haka wannan al'amari yana 
tashin hankalin bakin da su ka ziyarci garin a wancen zamanin, 
amman a hankali sukan saba musamman idan sun zo da zama ne. 

Tarihi ya nuna har bayan da garin ya kafu ya fara girma ba’a 
dena jin wannan kukan awakan ba, wannan shi ne dalilin da ya sa 


14 Ayaga, wato a ware wani abu daga wani abu, musamman a bangaren rabatuwar 
da ba ta dadi a ka yi ba. 


n 5/4 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


------=====-=====-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


mutane su ke kiran garin da suna “Mai "Yan'awaki”, wato gari mai 
'Yan'awakin boye, a hankali aka dena kiran sa da “Mai 
“Yan'awaki” aka koma kiran garin da “’Yan’awaki” kai tsaye. 


Kafuwar Masarautar Garin 'Yan'awaki 

Bayan anyi ayaga, al'umma sun nemi da a tabbatar musu da 
Jarumai Hassan a matsayin Dagacinsu domin kuwa sun gamsu da 
kamun ludayinsa, don haka aka amince da wannan roko nasu aka 
nada shi Dagacin masarautar ‘Yan’awaki na farko. 

Tsaro ya samu sosai a wannan gari a zamaninsa, talakawa 
kuwa sun dara da mulkinsa. Bayan ya yi shekaru masu yawa yana 
mulkar wannan masarauta, ya koma ga Mahaliccinsa. 

Wannan rasuwa tashi ce ta haifar da zabo Muhammad, daya 
daga cikin 'ya'yansa aka nada shi Dagacin wannan Masarauta mai 
tarihi. 

Sai dai Muhammadu bai dade yana sarauta ba, ya samu 
matsalar gani, ma'ana ya makance. Hakan ya sa ya ga dacewar ya 
yi murabus ya ba wa dansa ragamar shugabancin wannan masarauta. 

Abubakar ne ya samu wannan nasara ta gadar mahaifinsa, 
har wa yau Abubakar ya yi shekaru biyar yana sarauta a wannan 
gari, daga bisani ya kwanta ciwo, ya rasu. 

Da aka tashi zabar wanda zai ci gaba da rike mutanan 
wannan gari, sai aka dakko kane ga marigayi Abubakar, aka ba shi 
wannan sarauta. Sunan shi shi ne Muhammadu. Tarihi ya bayyana 
cewa ya dade yana mulkin wannan masarauta cikin taka tsan-tsan 
da kulawa ga al'amuran talakawa, daga bisani Allah ya dauki 
rayuwarsa. 

Dansa Amadu aka zabo aka nada a matsayin Dagacin 


wannan masarauta, har zuwa lokacin da ake rubutun wannan littafi, 
shi ne ke jan ragamar wannan masarauta. 


Unguwanni da Masu Unguwannin 'Yan'awaki 
Wannann masauta ta “Yan'awaki tana da unguwanni guda 
shida (6), a karkashinta ko wacce unguwa da akwai mai'unguwarta 


NI 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesessssessso 


ma'ana mai kula da harkokin alumma a wannan yankin. Ga 
sunayen unguwannin da masu unguwannin na wannan lokaci. 


Unguwa Mai'unguwa 

1) Unguwar Cikin gari Alhaji Wada Isah 

2) Unguwar Babbar Kofa Malam Sunusi Alhaji Isyku 
3) Unguwar Sauya Malam Sulaiman Abdullahi 
4) Unguwar Bagwayawa Malam Ado Lawal 

5) Unguwar jama'a Malam Umar Muhammad 
6) Unguwar Kayar jiro Malam Abdullahi Usman 


Tammat bi hamdilillahi 


2.5.8 Garin "Yanganau 

’Yanganau gari ne, sannan yana daga cikin masarautu 
ashirin da daya (21) na Karamar hukumar Tsanyawa. Akasarin 
al'ummar garin Hausawa ne, hakan ba ya nufin cewa babu Fulani a 
ciki. 

Bangaren sano’i kuwa suna noma ne da kiwo, suna noma irin 
na damina, a wannan lokaci ne su ke noma kayan abincin da za su 
ci a shekara, idan mun kalli kiwo kuwa suna kiwo ne na dabbobi da 
tsintsyen gida. 

Garin 'Yanganau dai na Kudu maso Yamma da garin 
Tsanyawa, bangaren iyaka kuwa ta yi iyaka da zarogi daga Gabas, 
daga Yamma kuwa sun yi iyaka da garin “Yancibi ta Arewa ta yi 
iyaka da Kasar Kwandawa Faruruwa ta Kasar Shanono, ta zamo 
iyakar “Yanganau daga kudu ke nan. 


Kafuwar Garin ”Yanganau 

Garuruwa irin su Yalwa da Kudumi da garin Babban Duhu 
wanda aka sakewa suna zuwa Babban Haske, su ne garuruwan da 
suka fara kafuwa kafin wannan gari na ’Yanganau. 

A wannan lokaci wadannan garuruwa suna gudanar da 
harkokin kasuwancinsu da nomansu da sauran al'adunsu. Har wa 


5 50 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


yau, tun a wancen lokaci da akwai sassan da ake harkar koyo da 
koyar da AlKur'ani mai girma da sauran ilimin addinin Musulunci. 

A wannan zamani, garin tsohuwar "Yankamaye na daya 
daga cikin manyan-manyan gonakin mutanen garin Kudumi. 

Tun a wancen zamani aka samar da mai'unguwa mai kula da 
wadancen garuruwa da aka zayyana a sama, mai'unguwar yana 
zaune ne a garin ”Yanganau Gawuna karkashin kulawar masarautar 
Faruruwa kenan, wadancen garuruwa da aka zayyano unguwa ce ga 
masarautar Faruruwa. 

Ko da Maimartaba Sarki na wancen lokacin ya yi umarnin 
da a yi ayaga a fitar da masarautar ’Yanganau, (domin shugabantar 
wadancen garuruwa) daga cikin masarautar Faruruwa, sai Dagacin 
ya nema wa wani amintaccenshi da ake kira da Malam Sani. 

Sarki ya amince da wannan kuduri na Dagacin Faruruwa ko 
ba komai dai dagacin shi ya san Kasarsa da halayen Mutanen wurin, 
don haka ya nada Malam Sani a matsayin Dagacin sabuwar 
Masarautar "Yanganau. 

Kasancewar Sani bai san kowa ba a wannan gari da zai tafi 
shugabanci, sai ya nema daga Dagacin nan ya samar masa da wurin 
zama, don haka Dagacin Faruruwa ya siya masa wata gona a inda 
(garin tsohuwar 'Yancibi take a yanzu) ya yi masa gida a ciki ya 
zauna. Sani ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabanci da 
kiwonsa da noma a lokacin damina. 

Daga bisani, wadansu daga cikin makusantansa da ke garin 
Faruruwa su ka ga dacewar su taso su dawo wannan daji domin taya 
dan'uwansu zama a gidan Sarauta, wadanda su ka taso a wancen 
lokaci sun hada da: 

- Magaji Tsoho mai bangar zuma 
- Kurmi Uban na daure 
- Naiya mai saka, d.s 

(Hira da DGY 07-08-2020) 

Daga wannan lokacin ne aka ci gaba da samun baki suka ci 
gaba da sauka a wannan daji, wadansu su sauka na wucin gadi, daga 


5N NY 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


baya su tashi wadansu kuma su sauka zama na din-din-din, har ta 
kai ga garin ya bunkasa ya zama gari sosai. 

A zamanin wani Dagaci da aka yi mai suna (Ali 1957-1996) 
ya ga dacewar a taso da garin daga inda yake, ya gina sabon gari mai 
tsarin santoci da sauran tsaretsaren zamani, bayan ya tuntui 
majibantar al'aumaran aka yi wannna Raura, wadda ita ta haifar da 
sabon garin ’Yanganau na wannnan lokaci, wanda wasu ke kira da 
"Yanganau masarauta. 


Tarihin Samun Sunan Garin ”Yanganau 

Tun a lokacin da Sani ya dawo wannan daji ya zauna ya ke 
shugabanci ga mutanen wadancen garuruwa da 'yan'uwansa da 
abokan arziKa su ka yi ta ziyartarsa, wadansu domin taya shi murnar 
wadansu kuma domin gaisuwa da nuna takaicinsu na rabuwa da shi. 
Kasancewar sa a daji gida guda daya yakan yi wahala wajen 
kwatance, a lokuta da yawa sai a wuce gidan na shi ba tare da an 
gane nan ne ba. 

Shi kuwa a yunkurinshi na fahimtar da mutanen inda 
gidanshi yake sai ya nuna musu gawuna da suke kusa da gidan nashi 
matsayin sheda, ko alamar da za su rinka hanga a lokacin zuwansu 
gare shi. 

Tun daga wannan lokaci dukkanin 'yan'uwa ko matafiyan 
da suka ziyarce shi suke gane gidan ba tare da makuwa ko batan 
hanya ba, a lokuta da yawa Dagacin da mutanensa su kan rinka 
zolayansu suna kiransu da "Yanganau, ma'ana masu ganewa don 
kuwa mutane da yawa ba sa gano inda wannan gida yake a dokar 
daji. Su kuwa mutane sukan ce mun tafi gawuna, don haka wannan 
suna na gawuna ya bi wannan gari. 

Lokacin da garin ya fara girma aka samu baki da yan'uwan 
malam Sani su ka sauka a garin sai ya zama garin ba ya wahalar 
ganewa ga baki musamman mutanen Kasar Faruruwa, har zuwa 
wannan lokaci mutanen garin ba su daina zolayar su ba, sukan ce 
musu ashe kuma kuna cikin “Yanganu ma'ana masu gano inda garin 
ya ke lokacin tafiyar Kasa. Su kuwa sukan mayar musu da martani 


58 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


da cewa ai kan mage ya waye, ko kuma mu tun asali ba ma bacewa, 
a kwana a tashi sai sunan ya tashi daga kan mutane masu ziyartar 
garin ya koma ga garin. 


Kafuwar Masarautar garin ’Yanganau 

Malam Sani ya ci gaba da shugabantar mutanen wadannan 
garuruwa a matsayin Dagacinsu. An samu ci gaba masu yawa a 
lokacin mulkin nasa, musamman ta bangaren hadin kan al'ummma 
da ci gaban harkokin koyo da koyarwa na addinin Musulunci. 

A cikin shekara ta 1957 ya koma ga Ubangijinsa, bayan 
gajeriyar jinyar ajali da ya yi. 

Wannan rasuwa ta marigayin, ta haifar da dauko Aliyu 
(1957-1996) daya daga cikin kannensa, aka yi masa sarautar 
Dagacin wannan gari. 

A zamanin wannan Dagaci ne ya taso da garin daga tsohon 
garin °’ Yancibi zuwa inda ya ke a yau, wato sabon garin ’Yanganau 
ko '"Yanganau masarauta kamar yadda wadansu mutane su ke 
kiransa. Shi ma Aliyu ya rasu a cikin shekarar 1996 (Hira da DGY 
07-08-2020) 

Bello Muhammadu Bello, da ne ga Ali, shi ne mutun na uku 
da aka zabo kuma aka nada a matsayin dagacin wannan masarauta. 
Izuwa wannan lokacin da ake gudanar da bincike, shi ne ke jan 
ragamar masarautar. 


Unguwanni da Masu Unguwannin ’°Yan’ ganau 

Akwai unguwanni guda shida ga wannan masarauta ta 
'Yanganau, kowace unguwa akwai mai'unguwarta, ma'ana 
mutumin da yake kula da harkokin shigi da fice da sulhu na wannan 
unguwa. Kenan shi ne wakilin dagaci a unguwar, kamar yadda 
Dagaci ya zamo wakilin Hakimi, Hakimi wakilin Sarki. 


Unguwa Mai'unguwa 
1) Unguwar Cikin gari Gawuka Malam Sani Ayuba 


— 50 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


2) Unguwar Dabawa Malam Garba Mamman 

3) Unguwar Dogo Malam Lawan Usaini 

4) Unguwar Kudumi Malam Muhammadu Musa 
5) Unguwar Gora Malam Nuhu Idi 

6) Unguwar Babban Haske Malam Usaini Ali 


Tammat bi Hamdilillahi 


2.5.9 Garin ”Yammamman 

Garin "Yammamman Masarauta ce mai cin gashin kanta a 
cikin masarautu ashirin da daya na Karamar hukumar Tsanyawa. 

Garin yana Gabas maso Kudu da garin Tsanyawa, ta yi iyaka 
da Kabagiwa daga Arewa, daga Yamma kuwa ta yi iyaka da Kasar 
Tsanyawa, daga Kudu ta yi iyaka da Kasar Daddarawa idan mun 
kalle ta ta Gabas za mu samu ta yi iyaka da Kasar Tatsan. 

Akasarin al'ummar wannan gari Hauwa ne, akwai Fulani a 
wasu sassa na wannan masarauta. Bangaran sana’o’i kuwa noma ne 
babbar sana'ar mutanen wannan Kasa, sai kiwo da saka da rini da 
dinkin mashinfidin doki. 


Kafuwar garin ”Yammamman 

Bincike ya bayyana cewa garin “Yammamman tsohon gari 
ne mai dadadden tarihi, hasalima yana da ganuwa da sauran wuraren 
gudanar da sana'o'i da al'adu. Misali tun a zamanin da, akwai 
jamaa mai yawa da shugabanci na bangaren yake-yake da na 
sana’o’i da makamantansu. 

Bayan wasu shekaru masu yawa ne aka samu wani 
Babarbare mai suna Mamman ya taso daga garin Kafarda ta can 
Kasar Katsina a yau bayan saukar sa wannan gari ya nazarci garin 
’Yammamman tare da bibiyar hanyoyin da zai bi ya yaki garin (Hira 
da MTY 05-08-2020). 

Duk da irin gudunmawa da jajircewar da jaruman wannan 
gari su ka nuna, bai hana wannan mahari samun nasara a kansu ba. 
A takaice dai ya ci wannan gari da yaki, wannan dalili yasa wadansu 


0 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


----=-================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


daga cikin mutanen garin su ka gudu cikin uwa-duniya, wadansu 
kuma su ka mika wuya a gare shi bisa yarjejiniyar zaman lafiya da 
zama a karkashinsa. 


Hoton wani sashe na garin ‘Yanmammam a lokaci 
da Mamman ya ci garin da yaki 


Haka muhammadu Sani (Mamman) da jama’arsa su ka ci 
gaba da zama a wannan gari cikin girmamawa da isah da kwanciyar 
hankali. 

Dukkanin wadannan al'amura da suke faruwa a wannan gari 
yana karkashin masarautar Bagwai ta wancan zamanin. 

Ganin kamun ludayin Muhammadu Sani ta fuskar tafi da 
al'amuran al'umma da kuma samar da Tsaro ga mutanen wannan 
gari ne ya dauki hankalin masaratar Bagwai ta yi masa mai ’unguwa 
domin ci gaba da kula da al'umma. 


Tarihin Samun Sunan ’Yammamman 

Idan aka kalli tarihin yadda wannan gari ya samo sunansa 
kuwa, sai a ga abu ne a fili, kamar yadda aka bayyana a sama cewa 
Babarbaren da ya ci garin da yaki ya zauna tare da mutanen har ta 
kai ga an yi masa Mai'unguwa, sunansa Muhammadu, a harshen 
Barebare, ana kiran duk mai wannan suna da Mamman, ko bayan 


6 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta ssesesseesese 


dawowarsa wannan gari wannan suna na Mamman bai bata ba, wata 
Kila mutanen da ya taho da su, sun taimak wajen dorewar sunan. 

A wannan zamani idan mutanen wannan gari su ka yi tafiya 
akan kwatanta su ko a kira su da "Yanmamman, wato mutanen 
Mamman, a hankali sai aka koma kiran garin da ”Yanmmamman, 
wato garin mutanen Mamman (Hira da MTY 05-08-2020). 


Kafuwar Masarautar Garin “Yammamman 

Bayan nada Muhammadu Sani a matsayin Mai'unguwar 
wannan gari, bai dade ba ya koma zuwa ga mahaliccinsa. Wannan 
dalili ne ya sa aka nada Dansa Habu a matsayin Mai’ unguwa. 

Irin gudunmuwar da mutanen garin "Yammaman su ke 
bayarwa a lokacin yake-yake ta dauki hankalin masarautar Bagwai 
ta yi musu a-yaga, ma’ana ta fitar da garin daga karkashin mulkinta, 
ta maishe shi masarauta mai cin gashin kanta. 

‘Daya daga cikin Fulanin da ke rayuwa a gefen tsaunin garin 
aka dauko aka yi wa Dagacin wannan gari. Wannan nasara ta samu 
ne sakamakon amana da yarda da kuma fahimtar junan da ke 
tsakanin su da Mai'unguwa Habu. Sunan wanda aka nada Juli 
Bafillace. Bincike ya nuna cewa Juli bai dade ba a kan kujerar 
sarauta ya kwanta cutar ajali. 

Wannnan rasuwa ta Juli ita ta haifar da dakko daya daga 
cikin 'ya'yansa aka yi masa sarautar wannnan gari wanda Allah ya 
zaba a wannan lokaci shi ne Isma'ila. 

Tarihi ya nuna wannan Dagaci ya kwashe shekaru masu 
yawa yana shimfida mulkinsa a wannan masarauata, daga bisani ne 
ya ga tsufa ya cim masa ya yanke shawar yin murabus domin nada 
dansa Abdullahi sarautar wannan gari. 

Wannan tunani nashi, ya biyo bayan wasu shawarwari da 
wadansu makusantansa su ka bashi, a kan cewa idan har ya mutu to 
za a iya yin rigimar neman sarauta, kuma ba lallai bane 'ya'yansa su 
same ta, ma’ana za ta iya komawa ga Barebari. 

An yi bukukuwan al'adu iri-iri a lokacin nadin sarautar 
wannnan Dagaci. Sannan Abdullahi ya yi shekaru hudu a kan 


62 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


222222222222 Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 1200000000 0000 


wannan karagar mulki, a wannan lokaci ne ya aikata wani laifi 
wanda ya jawo aka tube shi daga wannan sarauta. 

A wannan lokaci iyali da 'yanuwan Babarbare 
Muhammadu Sani su ka koma Kano fadar Maimartaba, su ka rogi 
arziki da a dawo musu da sarautar nan gidansu, bayan duba na 
tsanaki, sai Sarki ya amsa wannan kuka na su, hakan shi ya kawo 
nada Yahaya Jibril a matsayin Dagacin wannan masarauta na hudu. 

Malam Yahaya Jibril ya yi shekaru goma sha bakwai yana 
sarautar wannan gari, daga bisani ya kwanta gajeriyar jinya, a 
wannan jinyar ya koma ga mahaliccinsa. 

An shirya zaben fitar da Dagaci a tsakanin Abdulkadir Jibril 

Yahaya (Khadi "Yammmamman) da Usman Usman daga bangaren 
iyalan Juli Bafillatani. 
Usman Usman shi ne ya samu nasarar wannan zabe, don haka aka 
nada shi a matsayin Dagacin masarautar ”Yammamman na biyar. 
An yi wannan nadi a shekar 1997, har izuwa wannan lokacin da ake 
gudanar da wannan bincike, Usman Usman shi ne a kan karagar 
wannan mulki (Hira da MTY 05-08-2020). 


Hoton gidan Sarautar ’Yammanman na wannan lokaci 


Unguwanni da Masu Unguwannin ”Yammanman 

Masarautar ’Yammamman na da unguwanni guda bakwai 
(7), a kowacce unguwa akwai Mai'unguwar da nauyin kula da 
harkokin al'ummar yankin ya rataya a bisa kansa, ma'ana sasancin 


63 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Kananan matsaloli da lura da harkokin shige da fice da makamantan 
su, ga sunayen unguwanni da masu ungwannin: 


1) Unguwar cikin gai Muhammadu Isyaku 
2) Unguar kuzuttu Muhammadu Haruna 
3) Unguwar Bakke Garba Madawaki 


4) Unguwar Rage Arewa Musaiyabu Madawaki 
5) Unguwar Rage Kudu Alasan Muhammad 
6) Unguwar Kura Ibrahim Harisu 


7) Unguwar Fulani Isah kadiri 
Tammat bi Hamdulillahi 


2.5.10 Garin Rafin Tsamiya 

Garin Rafin Tsamiya na cikin garuruwan Dagatai 21 da ke 
Karamar hukumar Tsanyawa. Garin ya kasance a Kudu maso Gabas 
da garin Tsanyawa, sannan ya yi iyaka da kasar gozarki ta Gabas. 
Daga yamma kuwa ya yi iyaka da masarautar Dumbulun, sai 
masarautar Daddarawa a Arewa da wannan gari. Rafim Tsamiya ta 
yi iyaka da gabar tabkin Kasar bagwai daga Kudu. 

Bincike ya nuna a dukkanin Karamar hukumar Tsanyawa 
babu wata masarauta da take da fadi ko girman gonakin noma kamar 
wannan Masarauta ta Rafin Tsamiya, musamman a yankin garin 
Dorayi da yake a Karkashin masarautar. 


Za a iya bayyana babbar sana’ar mutanen garin da noma da 
kiwo sai kuma sana'ar siddi wadda majeman garin ke yi, akwai wani 
siddi da ake kira da suna dan Dumbulun, wannan siddi ana yin shi 
ne a wannan gari na Rafin Tsamiya, Sarakai da dama suna amfani 
da shi domin yadda su ke jin dadin shi, dalilin kiran shi da wannan 
suna kuwa shi ne, saboda ba a fiye samun shi a wadansu kasuwanni 
ba, face kasuwar garin Dumbulun, ita kuma wannan kasuwa ta 
kasance kasuwa mafi kusa da girma ga mutanen garin Rafin 
Tsamiya. 


Kafuwar Garin Rafin Tsamiya 
Garin Dan'isa wani bangare ne a cikin Kasar Rafin Tsamiya, 
tarihi ya nuna cewa Shekaru masu yawa, Dan’isa ya kasance wata 


TE ETA — (4 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 122000000000 


fadama mai dausayi dauke da 'ya'yan itatuwa kala-kala, wannan 
dausayi ya dauki hankalin Sarakunan Habe na Kano, har ya kai ga 
sun kawo bayinsu domin su yi musu noma na kayan rani, su kuma 
debar musu kayan marmari domin su kai ga iyali da 'ya'uwansu. 
Haka wannan fadama ta ci gaba da zama a matsayin wani sansani 
na bayi masu noman kayan marmari ga Sarakai. Duk da kasancewar 
wannan fadama a tsakanin Kasar Tsanyawa da Kasar Kokai, ba ta 
taba zama mallaki ko Karkashin Dagacin Tsanyawa ko Kokai ba, 
saboda mallaka ce ta Saraki, da kuma gudun ka da a samu wata 
matsala ko kokarin hadaka a tsakanin Sarki da Dagaci (Hira da 
M.N.M 15-07-2020). 

A wannan yanayi aka samu wata tawagar Fulani tare da tarin 
dabbobinsu suka taso daga Kasar Katsina su ka zo wannan yanki 
suka sauka a Gamara, saukar su a wannan yanki ba ya rasa nasaba 
da wadatuwar ruwa da kuma ciyayin da ke yankin a loakacin rani da 
damina. 

A-yaga tsohohuwar al'adar masarautu ce a Kasar Hausa, ita 
ce hanyar da ake bi domin fitar da sabuwar masarauta daga wata ko 
wadansu masarautu ta sanadiyar Kwazon wadanda za a yi wa a 
lokutan yaki ko don wani halin karamci da suka nuna ko don wani 
kusanci a tsakanin su da Sarki mai cikakken iko, ko kuwa dan 
wadansu abubuwa da suka yi kama da haka. A wannan lokaci ma an 
yi a-yaga wajen samar da masarautar Rafin Tsamiya, wannan 
masarauta an Kirkire ta ne daga cikin wani Bangare na Kasar 
Tsanyawa da Kasar Kokai sai a wannan lokaci aka hade Dan'isa ta 
zamo cikin Kasar Rafin Tsamiya (Hira da M.N.M 15-07-2020). 


Tarihin Samun Sunan Garin Rafin Tsamiya 

Ga duk wanda ya san garin Rafin Tsamiya, to baya 
bukatuwa a kan neman dalili ko tarihin da ya sa aka kira garin da 
wannan sunan, dalili kuwa shi ne abu ne a fili cewa wannan garin 
yana gefen wani katafaren rafi sannan ga tarin manya-manyan 
bishiyoyin tsamiya da suka gewaye rafin. Kasancewar shi rafi tilo 


————————————— 0609) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=---================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


mai tsamiyoyi a nan kurkusa sai ya zamo ana kiran shi da sunan 
siffar shi domin saukaka wa wanda ake wa kwatance ko ake so ya 
gane wajen. Har bayan kafuwar garin da masarautarshi wannan suna 
ko siffa ta rafi ba ta bar bakunan mutane ba, don haka aka ci gaba 
da kiran sa da wannan suna (Fira da M.N.M 15-07-2020). 


Kafuwar Masarautar Garin Rafin Tsamiya 

An yi a-yaga ne ga wadansu Filani, sai dai ba su dade ba 
suka bar masarautar suka tafi, sakamakon wata matsala da ta faru, 
don haka suka shiga uwa-duniya. Tarihi ya bayyana cewa wadansu 
daga cikin wadannan Fulanin sun ya da zango a garin Gogori 
wadanda su ne kakannin kakannin su Alhaji Amadu Maitaba, a can 
gagarin Gogorin. 

Nasiru daya ne daga cikin bayin wadannan Fulani wadanda 
suka ’yanci kansu, sannan suka tara arziki daga bisani, yana daga 
cikin wadanda suka ki yarda su bi wadannan Fulani a lokacin da 
suka yi niyyar tashi, don haka ya yi amfani da arzikinsa ya nema wa 
dan'uwansa Magaji Giwa sarautar wannan gari na Rafin Tsamiya. 
Bayan rasuwar Giwa sai aka yi wa Mamman Sarauta, Mamman ya 
zamo da ga Magaji Giwa. 

A zamanin mamman ne aka samu wata rigima da ta faru a 
garin har ta kai ga an kashe wani mutum an rufe shi, ba tare da 
Dagaci ya je ya kai rahoto ga Hakimi ko Sarki ba, bugu da kari ga 
wasu 'yan matsaloli na haraji a tattare da shi, don haka Maimartaba 
Sarki ya cire shi daga sarautar Dagacin Rafin Tsamiya. 

Alhaji Adamu Dumbulun shi ne ya samu nasarar zama 
Dagacin wannan masarauta a wannan lokaci, sai dai bai dade ba a 
wannan karagar mulkin aka mayar da shi sarauta a Masarautar garin 
Dumbulun, hakan kuwa ya biyo bayan mutuwar dagacin Dumbulun 
na lokacin, Ita kuwa masarautar Rafin tsamiya sai aka nada mata 
Shehu a matsayin sabon Dagaci (Hira da M.N.M 15-07-2020). 

Shehu ya kasance da ga tsohon Dagaci Mamman. Bayan 
wasu shekaru Shehu ya koma ga mahaliccinshi, don haka sai a ka 
dauko da ga tsohon Dagacin Rafin Tsamiya wanda aka mayar 


——.JAUETT 66 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


sarauta garin Dumbulun wato Alhaji Adamu aka yi masa nadin 
sarautar Dagacin Rafin Tsamiya. Sunanshi Muhammadu Nasiru 
Adamu. 


Unguwanni da Masu Unguwannin Rafin Tsamiya 

Masarautar garin Rafin Tsamiya na da unguwanni hudu, ko 
wacce unguwa tana da mai unguwa mai kula da ita, wadanda su ke 
kai rahoto ga Hakimi domin sanar da Maimartaba Sarki hali ko 
yanayin da al'ummar yankin su ke ciki. 

Kasancewar masu Unguwa wakilan Sarki ne, dukkanin 
abinda su ka zarttar kamar Hakimi ko Sarki ne ya zartar. Ga sunayen 
masu unnguwanni kamar haka: 


1) Unguwar Dan'isa Usman Manu 

2) Unguwar Dorayi Rabiu Adamu 

3) Unguwar Salihawa Umar Galadima 

4) Unguwar Gamara Yakubu Ibrahim 
Tammat bi Hamdulillahi 

Garin Daddarawa 


Kamar kowacce masarauta, ita ma Daddarawa masarautar ce 
mai cin gashi kanta, ma'ana tana cikin garuruwan Dagatai ko 
masarautu ashirin da daya (21) na Karamar hukumar Tsanyawa. 

Harwa yau masarautar Daddarawa ta zamo daya daga cikin 
mazabu goma da suka samar da Karamar hukumar Tsanyawa. 

Daddarawa tana a Kudu maso Gabas da garin Tsanyawa, ta 
yi iyaka da Kasar ”Yammamn daga Arewa, daga Yamma kuwa ta yi 
iyaka da Kasar Kokai idan mun kalle ta ta Kudu ta yi iyaka da Rafin 
Tsamiya, Dutsan Karya ta Kasar Bihi ta zamo iyakar Daddarawa 
daga Gabas. 

Akasarin al ummar wannan kasa ta Daddarawa Hausawa ne, 
sai Fulani a cikin wasu sassan Kasar. Bangaren sana’o’i kuwa noma 
ce babbar sana’arsu, suna noman rani da damina, a noman rani suna 
noma kayan marmari irin su kankana da kayan miya da sauransu. 


67 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa mama n anaman Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sessssssssese 


Shi kuwa noman damina shi ne su ke noman kayan abinci da za su 
ci yau da gobe. 

Garin suna da babban rafi, wata Kila shi ne ya Karfafi 
zukatansu wajen yin noman rani. 


Kafuwar Garin Daddarawa 

Shekaru masu yawa da suka shude, garin da ake kira da 
Daddarawa a yau ya wanzu a matsayin wani daji, (babu wadansu 
mutane da su ke rayuwa a cikinsa). Duk da mafarauta su kan ya da 
zango a wani babban rafi da ke garin su sha ruwa ko su wanke nama 
ko kuma don su ba wa karnukansu da makamantansu, duk da haka 
ba a samu wanda ya zauna zama na din-din-din a garin ba (Hira da 
G. M da Wasu 04-08-2020). 

Wani makiyayin dabbobi da ake kira da Ci-tumu ya taso 
daga garin Bagwai ya iso wannan daji na Daddarawa ya yanke 
shawarar dawowa dajin, domin nesanta da “yan'uwansa saboda 
wadansu dalilai na sa. Kafin tasowarsa ya shawarcin dan'uwansa 
mai suna Kwandiga da su tafi tare, da farko bai amince ba, amman 
daga bisani ya yarda da wannan shawara, su ka taso tare su ka sauka 
tare da dabbobin su. 


Zanen hoton Ci tumu da kanansa Kwandiga lokacin da su ka iso 
dajin da ya zama garin Daddarawa a yau 


Sun samu kwanciyar hankali a wannan daji matuka, kiwo 
kuwa cikin kwanciyar hankali, saboda Allah ya albarkaci wannan 
daji da ciyayi rani da damina, sannan ga babban rafin dibar ruwa da 
shayar da dabbobi (Hira da DGD 04-08-2020). 


68 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


Mutane da dama daga sassa daban-daban sun yi ta yin Kaura 
suna dawowa wannan daji, Iyalan Namaina su ne mutanen da tarihi 
ya bayyana a matsayin mutane masu yawa da su ka dawo wannan 
gari tun a farkon kafa shi, su kuma sun taso ne daga cikin birnin 
Kano suka dawo domin ci gaba da sana'arsu ta rini. 

An rawaito cewa a wannan lokaci sai da wannan gari ya 
zama wata cibiya ta masu rini, ana rina kaya a dauka a kai 
kasuwanni da birane, a wadansu lokutan kuma su kan tsaya a kan 
hanyoyin fatake domin yin cinikayya da su. 

Dukkanin wadannan al'amura da suke faruwa a wannan 
lokaci, wannan gari yana Karkashin masarautar garin Bagwai ne. Ko 
a lokacin da masarautar ta lura da yadda garin ya kafu kuma ya 
bunkasa da baki sannan lokacin ga harkokin kasuwanci, sai su ka yi 
wa Ciroma Ci-tumu mai Unguwa, domin kula da al'umman garin da 
kuma tattaro kudaden haraji da na jangali da ushura. 

Ganin irin yadda ake samar da kudaden shiga da kuma 
jarumtakar mutanen wannan gari a lokacin yake-yake ya dauki 
hankalin maimartaba sarki na wancen lokaci, ya yi umani da a yi ma 
Daddarawa a-yaga, ma'ana a fitar da ita daga Bagwai ita ma ta zama 
masarauta mai cin gashin kanta, hakan kuwa aka yi. 


Tarihin Kiran Sunan Daddarawa 

Idan kuwa aka kalli tarihi na abin da ya haifar da kiran 
wannan gari da Daddarawa, sai aga masana tarihi suna da ra'ayin 
cewa tun lokacin da ake yake-yake, tun kafin tabbatar da garin a 
matsayin masarauta wannan gari ya samo sanunsa. Sun Kara da cewa 
tun a wancen lokacin jarumai da mutanen wannan gari suna da shiri 
mai yawa na kare kai daga mahara, don haka duk dakarun da su ka 
yi kuskuren kai hari wannan gari za su kwashi kashinsu a hannu. 

Wannan dalili ne ya haifar da dukkanin maharan da su ka kai 
kansu garin su ke bayyana daddararsu ga abin da su ka yi, a wasu 
lokuta idan aka ji labarin wadansu mahara sun tunkari garin ko suna 
shirin tunkarar garin akan ce ai za su daddara, yawan alakanta su da 
daddara ya haifar da kiran garin da Daddarawa, wato mutanen da 


— A. 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


ake daddara da aikata mugun abu a gare su. Ita kuwa daddara kamar 
kiyaya ke nan a harshen Hausa (Hira da DGD 04-08-2020). 

Za a Kara fahimtar wannan bayani idan aka kalli kirarin da 
ake yi wa garin da cewa: “Daddarawa gagaren gari mai ‘yar 
tsamiya”. Wato gagaren gari wurin cimmusu da yaki (Hira da G. M 
da Wasu 04-08-2020). 


Kafuwar Masarautar Garin Daddarawa 

Bayan an yi wa garin a-yaga an fitar da sabuwar masarautar 
garin Daddarawa daga masarautar Bagwai, a wannan lokaci ne aka 
duba cancanta da dadewa da irin gudunmawar da Dawaki Ci-tumu 
ya bayar wajen bunkasa da habakar garin don haka aka yi masa 
tukwici da sarauatar Dagacin Daddarawa Ci-tum ya yi shekaru 
ashirin yana sarautar wannan masarauta. Daga bisani ya kwanta 
ciwan ajali. 

Wannan rasuwa ta Ci-tumu ta haifar da zabo ciroma Sankace 
aka nada shi sarautar wannan gari. Kasancewar Sankace jarumi 
Sadauki, ya ba da gudunmawa mai Karfi wajen ganin an tabbatar da 
tsaro ga wannan gari bincike ya nuna cewa Sankace bai dade yana 
sarauta ba aka cire shi saboda wadansu dalilai. 

Dawaki Dauda dan'uwa ne ga Ciroma Sankace, shi ne ya 
samu nasarar zabowa Dagacin wannan masarauta a wannan lokaci. 
Ya kwashe shekaru arba'in (40) yana shimfida mulkinsa a wannan 
masarauta, daga bisani ya koma ga mahaliccinsa. 

Wannan rasuwa ta Dauda ta haifar da nada Dawaki 
Abdulkarim (da ga Dauda) a matsayin Dagacin wannan masarauta. 
Ya kwashe shekaru 39 a kan karagar mulkin wannan masarauta. 

Bayan rasuwarsa ne aka nada Muhammadu Sani a matsayin 
Dagacin wannan har zuwa wannan lokaci shi ne ke jan ragamar 
wannan masarauata (Hira da DGD 04-08-2020). 


Unguwanni da Masu Unguwannin Daddarawa 
1) Unguwar Cikin gari Malam Salisu Garba 


È) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


2) Unguwar Ruga Alhaji Bello 
3) Unguwar Tubu 
4) Unguwar Kauyen gawo Malam Amadu Waziri 
5) Unguwar Dutsen Yalwa 
6) Unguwar Kudu 
Tammat bi Hamdulillahi 


2.5.11 Garin Gozarki 

Garin gozarki na daya daga cikin Garuruwa masu dadadden 
tarihi a Karamar hukumar Tsanyawa, garin na cikin rukunin 
garuruwan Dagatai ashirin da daya (21) na wannan karamar 
hukumar. 

Garin Gozarki na Gabas maso Kudu da garin Tsanyawa, 
kasar ta yi iyaka da Dutsen Karya ta Bichi daga Gabas. Daga 
Yamma kuwa ta yi iyaka da Rafin Tsamiya, har wa yau ta yi iyaka 
da Bagwai daga kudu, ta Arewa kuwa ta yi iyaka da Daddarawa. 

Akasarin al ummar Kasar Gozarki Hausawa ne, sai Fulani a 
wadansu bangarorin, bangaren sana’a kuwa za a iya bayyana babbar 
sana'arsu da noma da kiwo, duk da cewa akwai masu sassaka da 
kira da saka da sauran sana'o'in Hausawa a ciki da wajen garuruwan 
masarautar. 

Al'ummar Gozarki suna noma ne irin na damina, suna noma 
kayan abinci na bukatun yau da gobe, irin su masara da dawa da 
shinkafa da wake da gero da dankali da waken suya da auduga da 
makamantasu. Bangaren kiwo kuwa suna kiwon dabbobi da 
tsuntsayen gida, misali zabi da kaji da agwagi da sauransu. 


Kafuwar Garin Gozarki 

Ba a rike da kwanan wata ko shekara ba, amman an wanzar 
da tarihin kafuwar garin Gozarki ta labarin baka, wato kunne ya 
girmi kaka, daga wane zuwa wane, ko kuma daga zamani zuwa wani 
zamani. 


=] 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


------------=------==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Shekaru masu tarin yawa, garin da a yau ake kira da Gozarki 
daya ne daga cikin manya-manyan dazuzzukan wannan yanki. 
Aľummu da dama sukan shiga su yi farauta ko neman magani a 
cikin dajin, wadansu kuma su kan gifta ta cikin shi saboda hanya da 
ta biyo da su (Hira da TSG 02-08-2020). 

Wani makiyayi da ya fito daga yankin Kasar Gabas tare da 
dabbobinsa ya shigo wannan daji, bayan ya yi la'akari da irin 
ni’imar dajin tare da wadatuwar ruwa ne ya yanke shawarar zama a 
dajin. Don haka sai ya sassare itace da ciyayin da ke gindin babban 
duten dajin ya sauka a nan da zummar ci gaba da kiwon dabbobinsa. 


~ 
Hoton bafillace Gozarki, jim kadan bayan saukarsa a dajin day a 
zama garin Gozarki a yau 


Bayan ya samu tabbatuwar zama a wannan daji, wata rana 
ya shirya ya je ya ziyarci danginsa da ke Kasar Gabas, ko da su ka 
lura da yadda ya samu kwanciyar hankali bugu da Kari ya samu 
wadatuwar dabbobi a dan kankanen lokaci, sai wadansu daga 
cikinsu su ka shawarce shi da za su biyo shi su ma su zauna a inda 
yake. Daga farko bai amince musu ba saboda wadansu manufofinsu, 
amman daga bisani ya yarda da su biyo shi. Bayan ya tafi da su 
wannan daji na shi, “yan'uwan nasa su ka shaida cewa wahala su ke 
yi a can Kasar Gabas, musamman ta fuskr neman abincin dabbobi, 
don kuwa ga wadatar abincin dabbobin a wannan sabon daji da su 
ka zo, sannan ga ruwa ga rashin yawan mutane, ga zaman lafiya ga 
kuma saukin rayuwa ga mutane. Don haka su ka yi ta gayyato 
“Yan'uwa da abokan arzika suna dawowa wannan daji suna yin 
rumfuna. 


X€J—.JJV3J e) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssss 


Da farko Gozarki bai nuna damuwarsa a kan taruwar mutane 
da yawa a wannan daji ba, kafin ya ankara ya ga gindin dusen nan 
ya fara zama wata alkarya, don haka ya tattara kayanshi da 
dabbobinsa ya bi dare, ya gudu. 

Bayan ‘yan shekaru ne su ka yi tunanin fitar da shugabanci 
a tsakaninsu, hakan kuwa ya biyo bayan taruwar mutane da yawa a 
wannan daji, sannan ga "yan rigingimu a tsakanin al’ umma, bugu da 
Kari an fara samun masu kawo musu hare-hare da yunkurin satar 
musu dabbobi. 


Tarihin Samun Sunan Gozarki 

A baya an yi bayanin yadda suna yake samo asali, 
musamman sunayen da Maguzawa su ke lakaba wa kansu'?. Tarihi 
ya nuna cewa Gozarki sunan wannan Bafillatanin ne da ya fara sarar 
garin Gozarki, ya zauna a gindin wannan babban dutsen, don haka 
mutane "yan tafarki da mafarauta masu shiga dajin sukan tsaya 
neman ruwa ko wuta ko su fake idan ana ruwan sama ko kuma su 
sayi dabba musamman a lokacin da ba ta da lafiya, sai su ka rika 
kiran dajin da Dajin Gozarki, a kwana a tashi sai sunan ya fadada a 
ka koma kwatancen dutsen da dutsen Gozarki. Ko da garin ya fara 
kafuwa ba a daina alakanta wannan dutsen da kauyen Gozarki ba, 
ko bayan da Gozarki ya gudu ba a daina kiran garin da wannan suna 
ba (Hira da TSG 02-08-2020). 


Kafuwar Masarautar Garin Gozarki 

A wannan lokaci da su ka yi tunanin fitar da shugabani a 
tsakaninsu saboda sulhu da tsara yadda za su kare kawunansu daga 
mahara da masu yi musu fashin dabbobi, sai su ka zabi Magaji 
Haruna a matsayin shugabansu na farko. 

Magaji Haruna ya rike wannan gari tsawon shekaru talatin 
(30), a zamaninsa an samu ci gaba Kwarai musamman ta fuskar tsaro 
da zaman lafiya da kuma bunkasar gari ta bangaren yawa. Ya ba da 
dama ga masu sha’awar dawowa wannan gari da su yo Raura su 


15 Dub shafi na..... domin Karin bayani. 


— 73 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


dawo, mutane da yawa kuwa sun amsa wannan kiran. Bayan 
rasuwarsa ne aka nemi wanda zai gaje shi, kasancewar Allah bai ba 
shi da namiji ba, ita kuma mace bata shugabanci, sai aka zabi 
Kaninsa ya maye gurbisa, wanda Allah ya zaba a wannan lokaci shi 
ne, Magaji Gaayari. Gayari ya shimfida mulkinsa na tsawon shekaru 
ashirin. A wannan lokaci ne ya koma ga mahaliccinsa. 

Magaji Dimashi Kanene ga magaji Gayari, shi ne ya samu 
nasarar gadar Dan’uwanshi wannan lokaci. Ya shimfida mulkinsa 
na tsawon shekaru goma sha takwas (18). A wannan lokaci ne wata 
shari’a ta hada shi da wani talakansa wanda ake kira da Wakili 
Daddi, da ya ga babu mafita, sai ya bi dare ya gudu ya bar iyali da 
sarautar ya shiga uwa-duniya. 

Bayan shari’a ta lafa sai aka dakko dansa Magaji Mamuda 
aka nada shi a matsayin Dagacin wannan masarauta ta Gozarki. 
Bayan kwashe shekaru goma sha biyar (15) yana sarauta, Allah ya 
dauki rayuwarshi. 

A wannan lokaci ne Magaji Dimashi da ya gudu, ya dawo 
gari. Bayan "yan tsugunne-tsugunne sai aka Kara nada shi a matsayin 
Dagacin wannan gari, duka-duka shekaru uku (3) ya yi akan sarauta 
ya rasu. 

Magaji Alu jarumi ne na gaske, ga shi ya tara sani na addinin 
Musulunci, mutum ne wanda duniya ta shaida da gaskiyarsa da 
tsoron Allah. Bugu da Kari ya zama da ga marigayi Magaji Dimashi, 
don haka aka dakko shi aka yi masa Dagacin wannan gari. Hakan 
ya biyo bayan bukatar jarumi masanin yaki da ake da ita a wancen 
lokaci, saboda an fara kawo hare-haren yaki ga wannan masarauta 
sai da ya kwashe shekaru talatin (30) a kan sarauta, sannan ya amsa 
kiran mahaliccinsa. 

Hakan shi ya ba da damar dubo da ga Magaji Alu mai irin 
halayensa domin nada shi wannan sarauta. Magaji Muhammad shi 
ne Allah ya datar a wannan lokaci ya gaji mahaifinsa. Bayan shekaru 
talatin da biyar (35) da wannan nadi ya amsa kiran ubangijinsa. 

Magaji Garba ba za a manta da shi a Dagatan Gozarki da su 
ka samar mata da ci gaba ba, mutum ne mai hakuri ga kyauta da 


IiI 74 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


tausayin talakwa, Da ne ga Magaji Muhammad, shi ne ya samu 
nasarar zama Dagacin garin Gozarki a wannan lokaci. Har wa yau 
kafin shi ba a samu Dagacin da ya dade a sarautar wannan masarauta 
ba kamar shi, don kuwa ya shekara hamsin da biyar (55) yana 
gudanar da sarautar wannan masarauta. Bayan kwashe wadannan 
shekaru ne ya kwanta ciwon ajali (Hira da TSG 02-08-2020). 

Rasuwarsa ta sa aka dakko dansa Magaji Sunusi Garba aka 
yi masa Dagacin garin Gozarki. Har zuwa wannan lokaci da aka yi 
wannan bincike shi ne Dagacin masarautar. 


Unguwanni da Masu Unguwannin Gozarki 

Masarautar garin Gozarki tana da Unguwanni guda bakwai 
(7), ga kowacce unguwa akwai mai'unguwarta, wato mai kula da 
sha'anonin al'umma na wannan unguwar, domin taimaka wa Dagaci 
a kan harkokin shugabanci. 

Ga sunayen Unguwanni da masu unguwannin na wannan 
lokacin kamar haka: 


Unguwa Mai'unguwa 

1) Unguwar Cikin Gari Ami u Yusuf 

2) Unguwar Saurawa Sa'au Abubakar 

3) Unguwar Katsalle Hamidan Inusa 

4) Unguwar Salihawa Usama Rab'iu 

5) Unguwar Saurawa 

6) Unguwar Tafashiya rinji Gambo Madawaki 
(Hira da S.G.M 2/8/2020) 
Tammat bi hamdulillahi 


2.5.12 Garin Nassarawa 

Garin Nassarawa ya kasance daya daga cikin Masarautun 
Dagatai ashirin da daya (21) da ke a yankin Karamar hukumar 
Tsanyawa. Garin ya yi iyaka da garin Gurun. To kenen yana Arewa 
maso Gabas da Garin Tsanyawa. Garin na Nassarawa yana daga 


= 79 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa ana mmman Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


cikin mazabu goma (10) na Karamar hukumar ta Tsanyawa. 
Al 'ummar wannan gari Fulani ne, duk da cewa akwai "yan tsurarun 
Hausawa; saboda tasiri na auratayya. Bangaren sana'o'i kuwa 
Babbar sana'ar mutanen wannan gari ita ce noma da kiwo, da kuma 
sauran sana’o’in Hausawa. Garin Nassarawa na Arewa maso Gabas 
da garin Tsanyawa, ya yi iyaka da Kasar Gurun daga Yamma, ta 
Gabas kuwa ya yi iyaka da Kasar ”Yan'awaki, daga Arewa ta yi 
iyaka da Kasar Bauranya ta jihar Katsina, idan mun kalle shi ta Kudu 
kuwa, za mu samu ya yi iyaka da Kabagiwa. 

Al'ummar garin Nassarawa suna noma ne irin na damina. 
Suna noma kayayyakin bukatun yau da kullum ma’ana kayan 
abinci. Idan mu ka kalli kiwo kuwa sai mu ga cewa suna kiwon 
dabbobi da tsuntsayen gida. 


Kafuwar Garin Nassarawa 

Bincike ya tabbatar da cewa shekaru masu yawa da suka 
shude garin da a yau a ke kira da suna Nassarawa wani sansani ne 
na Maguzawa. Wadannan maguzawa sun shahara sosai a wannan 
yanki ta Bangaren sihiri da kuma noma. Don kuwa samun 'yan 
tsurarun mutane masu karfin sihiri tare da noma kayan abinci 


kwatankwacin su, abu ne mai kamar wuya wai gurguwa da auren 


Dia 


nesa (Hira da S.A.N 03-12-2017). 


Hoton yanayin rumbunan gidajen Maguzawan Farko na garin 
Nassarawa, kafin zuwan Fulanin Mali 


Tarihi ya bayyana wadannan Maguzawa da cewa ba su da 
wani tsari na shugabanci, hasalima ba bu wani abu da ya ke gabansu 


76 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


na addini ko sana’a face harkar noman nan da su ka sa a gabansu 
(Hira da SAN 03-12-2017). 

Mudu, Mutum ne Dattijo wanda za a iya bayyanawa da 
kamar uba ga wannan sansani ko gari na Maguzawa. Karfin sihiri 
da irin shirin da wadannan Maguzawa su ke da shi, ya sa mutane ke 
tsoron kai musu farmaki ko kuma satar musu kayan amfanin gona, 
don haka ko gadi ba sa yi ga gidaje da gonakinsu, wanda kuwa duk 
ya kuskura ya kusance su to fa tabbas za a yi babu shi. 

Ruwan Ghari babban ruwa ne wanda wasu masana ke 
bayyanawa da ya shiga ta kasashe da dama har ma ya hade da bahar 
maliya; to jelar ruwan ta gifta ta wannan gari na Maguzawa. 

Masu iya Magana suka ce “Mai laya kiyayi mai zamani”. Ilai 
kuwa hakan ta kasance, don kuwa kwanci tashi wata rundunar 
Fulani ne suka tunkaro wannan gari ko sansani na Maguzawa 
karkashin shugabancin Malam Ardo Abdullahi. Wadannan Fulani 
sun taso ne tun daga kasar Mali domin bada kulawa ta musamman 
ga Dabbobinsu. Nasabarsu kuwa ta dangane ga mujaddadi Shehu 
Usman Danfodiyo. 

Rikici ne mai Karfin gaske ya barke a tsakanin wadannan 
Fulani da Maguzawa. Hakan kuwa ya faru ne sakamakon yunKurin 
Fulanin mali na gifta wannan sansani. Bayan kwashe wasu “yan 
kwanaki ana gabzawa wadannan Fulani suka samu nasarar 
murkushe Maguzawa. Hakan kuwa ya faru ne sakamakon yawan da 
Fulanin su ke da shi da kuma wani sabon salon yaki da su ka shigo 
da shi wato dabba ta yi yaki da kanta. 

Hakan ya kawo karshen tarwatsewar wannan Maguzawa an 
kashe dayawa a cikinsu, wasu kuma suka kada suka shiga uwa 
duniya. Wadanda su ka gigita kuwa sai su ka yi Gabas da garin su 
ka kafa wani dan kwarya-kwaryan sansani domin yin jiyya. Daga 
bisani wasu su ka kara gaba (bayan sun sami lafiya). Wasu kuma su 
ka yi zamansu a wurin wanda hakan shi ya kawo samuwar gidan 
Mudu a yau” (Hira da SAN 03-12-2017). 


Tarihin Samun Sunan Garin Nassarawa 

Daga lokacin da wannnan yaki ya zo karshe ne kuma 
Fulanin Mali suka sami nasarar fatattakar wadannan mutane daga 
garinsu wannan gari ya samo sunansa na “Nasarawa” domin kuwa 


=] 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=----================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


wannan nasarar ta Fulani ita ce a ke danganta ta da su. Dalili kuwa 
shi ne dakaru da yawa sun halaka a yunKurinsu na ja da wadannan 
Maguzawa amma yau rana tsaka ga wadansu Fulani wadanda za a 
iya bayyanawa da 'yan tsuraru a kan sauran mutanen da su ka yi 
yunkurin yakar Maguzuwan a baya sun zo sun kawar da wannan 
alumma a dan KanKanen lokaci. Don haka kenan sun zama masu 
nasara. Idan za a je gurinsu a kan ce mun tafi nasarawa wato “wajen 
mutane masu nasara”. 


Kafuwar Masarautar Garin Nassarawa 

Malam Ardo Abdullahi (Kawuwa) da aka bayyana a 
matsayin shugaban wannan tawaga ta Fulani, shi ne wanda 
'yan'uwansa su ka yi wa mubayi a akan ya zama shugabansu a 
wannan gari. Daga karshe su ka yanke shawarar kai shi gaban Sarkin 
Kano domin ya nada musu shi a matsain Dagaci kuma shugaban 
wannan gari nasu. La’akari da irin yawan da su ke da shi ya sa 
maimartaba Sarki ya amince da wannan Kudiri nasu ya nada musu 
shi a matsayin Dagaci mai kula da wannan yanki ko gari na 
Nassarawa. Don haka malam Ardo Abdullahi ya zamo Dagaci na 
farko a wannan Masarauta. Ya kwashe shekaru masu yawa a kan 
karagar mulkin wannan gari inda daga karshe ya kwanta gajeriyar 
jinyar ajali (Hira da SAN 03-12-2017). 

Bayan rasuwar Malam Ardo Abdullahi (Kawuwa) ne aka 
nada Ciroma Aliyu. Hakan shi ne ya ba shi damar zamowa Dagaci 
na biyu a jerin gwanon Dagatan daula Fulani na wannan masarauta 
ta Nassarawa. Bincike ya tabbatar da cewa a lokacin mulkin wannan 
Dagaci ne wata gobara ta tashi. Wannan gobara babu wani mahaluki 
da zai bugi kirji ya ce ga dalilin tashinta. Haka zalika wannan 
gobarar ta yi sanadiyar rasa dukiya mai tarin yawa daga Karshe ma 
har ta zama sandiyar rasuwar wata 'yar tsohuwa mai rangwamen 
gata a wannan gari. Halin ko in kula da Karancin nuna damuwa da 
kuma rashin isar da sako ga fadar mai martaba Sarkin Kano da 
wannan Dagaci ya yi shi ne ya tunzura al'ummar wannan gari har ta 
kai su ga yanke shawarar yin Kungiya zuwa fadar maimartaba Sarki 
domin kai korafi tare da neman alfarmar Sarki a kan ya canza musu 


= | 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


shi. Hakan kuwa ya faru ne a lokain mulkin Sarki Abdullahi Bayaro 
(Mahaifin Sarkin Kano Ado Bayaro). 

Bayan gama bincike da Maimartaba Sarki ya yi ne, sai ya ba da 
umarni da a sauke Ciroma Aliyu tare da zabo wani mutum daban 
wanda ba ya daga cikin gidan masarautar domin ya nada shi a 
matsayin Dagacin garin Nassarawa. Don haka mutanen gari su ka 
zabo malam Haruna a matsayin sabon Dagacinsu Maimartaba Sarki 
ya nada shi. 

Masu iya magana suka ce “Allah baya barin wani dan 
wani”. Ilai kuwa hakan ta faru domin kuwa duka-duka wata bakwai 
Nassarawa Haruna ya yi a kan karagar gadon sarautar garin 
Nassarawa, ma'ana ya amsa kiran mahaliccinsa. Hakan ya bawa 
Fulanin mali damar komawa da rokar arziki gun mai martaba sarki 
da a dawo musu da sarauta gida. Daga Karshe mai martaba sarki ya 
amince bisa wasu sharudda da ya gindaya musu. 

Chiroma Muhammad (autan ta malamai Dan'isa) shi ne 
suka zaba kuma su ka yi wa mubayi'a a kan ya zama sabon 
Dagacinsu a wannan gari. Hakan kuwa ya faru ne tun kafin ya yi 
auren fari. Don haka ba da jimawa da nada shi sarauta ba ya 
angwance. Tarihi ya nuna cewa a lokacin sarautar wannan Dagaci 
ne ya yayyanka wannan gari ya fiffitar da santoci tare da canza 
gidaje ga mutanen da gidajensu su ka kama a kan santa. Ya kwashe 
tsawon shekaru 50 a kan karagar mulkin wannan masarauta. A 
wannan lokaci ne ya ga dacewar ya yi murabus. Don haka ya sauka 
ya nada dansa wato Ciroma Kabiru Muhammad Nassarawa. Bincike 
ya tabbatar da cewa Ciroma Muhammad ya rasu shekara daya bayan 
yin murabus dinsa daga sarauta. 


Unguwannin Kasar Nassarwa da Masu Unguwannin 

Wannan masarauta ta Nassarwa na da unguwanni guda biyar 
(5). Ko wacce daga cikinsu na da mai unguwar da ya ke kula da 
wannan sashe a Karkashin kulawar Dagaci mai cikakken iko. 
Wadanan unguwannin su ne kamar haka: 
1. Unguwar Cikin gari Abdu Madawaki 


= JG 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


2. Unguwar Dausawa Muhammad kabeer 
3. Unguwar Rimi Malam Mamuda na Funtuwa 
4. Unguwar Shakyala Haruna Umar 
5. Unguwar Rigar Gizari Alh. Shuaibu Muhd 
6. Unguwar Kyallin Bila Alh. Salmanu 
Tammat Bi Hamdulillahi 


2.5.13 Garin Harbau 

Garin Harbau na daya daga cikin masarautu 21 da ke 
Karamar hukumar Tsanyawa. Garin na Arewa maso gabas da garin 
Tsanyawa. Al'ummar wannan gari Fulani ne, duk da cewa a yau za 
a iya kiransu da Hausa-Fulani. Hakan kuwa ya biyo bayan irin 
auratayyar da ke tsakanin Hausawa da Funali tun shekaru masu 
yawa a baya. 

Garin na Harbau na Arewa maso gabas da garin Tsanyawa, 
ya yi iyaka da Kasar "Yan'awaki daga Yamma, daga Kudu kuwa ya 
yi iyaka da Kasar Farsa, daga Arewa ya yi iyaka da Kasar Yaya ta 
jihar Katsina. Idan mun kalle ta ta Gabas za mu ga ta yi iyaka da 
Kasar Shuwaki ta Karamar hukumar Kunchi. 

Babbar sana'ar al’ ummar garin Harbau ita ce Noma da kiwo. 
Kananun sana’o’in al'ummar wannan gari kuwa sun hada da ginin 
tukwane da fawa da dinki da Kira da sauran sana'o'in Hausawa na 
gargajiya kasancewar su na al'ummar Hausawa. 

Bangaran noma kuwa, suna noma ne irin na damina. Suna 
noma kayan bukatun yau da gobe wato kayan abinci. Suna kiwata 
dabbobi da tsintsayen gida irin su kaji da zabi da awaki da tumakai 
da raguna da sauransu. 


Kafuwar Garin Harbau 

“Harbau na ci nama, ina ka gane mana Rundu a waje?” Ko 
da jin wannan kirari mai dauke da tambaya a cikin salon waka nasan 
mai karatu zai yi tambaya, watakila ma ya ce su wa nene wadannan 
mutane? A don haka ga yadda abin yake: 


aaa 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssss 


Bincike ya tabbatar da cewa asalin garin da a yau ake kira da 
Harbau wani kurgurmin daji ne mai dauke da dabbobin daji kala- 
kala wadanda manyan mafarauta ke farauta a cikinsa. A lokuta da 
yawa mafarauta su kan raba gardama a tsakaninsu ta hanyar kwashe 
wasu kwanaki a cikin wannan daji. Dabbobi da yawa sun sha halaka 
mutane a lokuta daban-daban, wasu "yan farauta, wasu kuma masu 
shiga domin neman maganin wata cuta, wasu kuwa masu neman 
sirrikan neman duniya (TBH 08-11-2020). 

Harbau sunan wani mutum ne a yankin Kasaar Katsina 
wanda Allah (SWT) ya yi wa baiwar saiti a harbi. An rawaito cewa 
wannan maharbi indai ya yi harbi to ba makawa sai ya samu abin da 
ya saita ko da kuwa da baya ya yi harbin. Kundu Waje da Ci-nama 
duka abokan aiki ne a gareshi. 

Irin sunan da wadannan jarumai su ka yi ne da kuma yadda 
sunayen nasu ke ranazana zukatan maza ya sa su ka yanke shawarar 
yo Kaura daga garuruwansu izuwa wannan daji. Saboda shi namiji a 
daji a ka san shi, kuma wannan daji shi ne dajin da ya dace da su a 
wannan lokaci. 


Zanen hoton Harbau dauke da barewa, 
tare da Ci-nama da Kundu-a-waje, 
bayan dawowarsu dajin Harbau 


Haka wannan daji ya ci gaba da zama a matsayin wani 
sansani ko da'ira ta mafarauta. Mafarauta na kusa da na nesa su kai 
ta taruwa a wannan daji, amma bisa amincewar Harbau. An rawaito 
cewa har wani biki Harbau ya rinka shirya wa mafarautan yankin a 


381 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


duk Karshen shekara. A kan kwashe mako biyu ana gudanar da 
wannan biki na nuna kwarewa ko kwazo a kan harkokin farauta da 
jarumtaka, a wasu lokuta ma har a kan baje hajar ilimin harkokin 
magungunan gargajiya da asirin daji. Tarihi ya bayyana cewa a cikin 
irin wadannan mafarauta ne aka samu wanda ya harbe giwar da 
mutanen garin Gurun su ka taso daga Dutsen Giwa (TBH 08-11- 
2020). 


Tarihin Samuwar Sunan Garin Harbau 

Masana tarihi sun samu sabanin ra'ayi a kan hakikanin 
yadda wannan gari ya samo suna. Wasu sun bayyana cewa garin ya 
samo suna ne daga maharbi Harbau. Su ka kara da cewa dalili kuwa 
shi ne Harbau shi ne mutum na farko da ya fara zama na dun-dun- 
dun a wannan wuri, da kuma irin doka ko tsaro da ya samar a 
wannan daji musamman ga masu son giftawa ko neman magani ko 
farauta a cikin shi. 

Ra'ayi na biyu kuwa na nuni da cewa wannan suna ya samu 
ne tun a lokacin da mafarautan garin Gurun su ka taso giwa su ka 
ratso ta garin Kabagiwa har su ka iso garin Harbau. su ka ce bayan 
kubucewar da giwar ta yi daga zoben da mafarauta su ka yi mata a 
garin Kabagiwa ne ta nausa ta yi Gabas har ta iso garin na Harbau. 
nan ne a ka samu wani mafarauci dan garin ya harbe ta har ta fadi. 
Don haka mutanen da ke wannan yanki sukan yi kwatancen garin da 
cewa wajen da maharbin nan ya harbe giwa. A hankali sunan ya 
rikide kai tsaye ya koma Harbau (TBH 08-11-2020). 


Kafuwar Masarautar Garin Harbau 

Tarihi ya taskace cewa wannan daji na Harbau ya ci gaba da 
zama a matsayin wani babban sansani na mafarauta har zuwa 
shekarar 1798. A wannan shekara ne wasu Fulani da su ka fito daga 
cikin Kasar Katsina su ka kawo wani harin ba-zata ga wadannan 
mafarauta. 


aki 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Masu iya magana su ka ce “Mai laya kiyayi mai zamani!”. 
Hakan kuwa ta kasance don bayan kwashe kwanaki ana gwabza 
yaki, Fulanin nan ne su ka samu nasarar murkushe wadannan 
mafarauta. Bincike ya nuna wannan nasara ta Fulani ta samu ne 
saboda wani salon Kulunboto da su ka shigo da shi na Bacewa a 
lokacin yaki. To kuwa mutum ya bace ba ka ganin sa wa za ka 
yaka?. Hakan ne ya ba su damar murkushe wadannan mafarauta a 
“yan kwanaki kadan. 

Bayan gama wannan yaki ne Fulami su ka kafa daularsu a 
wannan gari na Harbau. Madawaki Hassan (1798-1878) shi ne ya 
zamo Dagaci na farko a wannan masarauta. Haka zalika ya kwashe 
tsawon shekaru 80 yana gudanar da harkokin shugabancin wannan 
masarauta. Harkokin tsaro sun inganta Kwarai a zamanin wannan 
Dagaci. A cikin shekarar 1878 kuwa madawaki Hassan ya koma 
zuwa ga mahaliccinsa. 

Don haka aka nada Madawaki Dame (1878-1928) a 
matsayin Dagaci na biyu a wannan masarauta. Wannan Dagaci ya 
kwashe tsawon shekara 50 a kan karagar sarautar wannan gari. Inda 
a cikin shekarar 1928 ya amsa kiran ubangijinsa. 

Bayan rasuwarsa ne a ka nada Madawaki Gambo (1928- 
1935) a matsayin Dagaci na uku a masaraauta garin Harbau. Gambo 
ya koma zuwa ga mahaliccinsa a shekarar 1935. To kenan duka- 
duka ya yi shekaru 7 ne a kan karagar sarautar wannan masarauta. 

Dame Karoma na biyu (1935-1940) jarumi ne bugu da kari 
mai arzikin dabbobi. Shi ne ya gaji Gambo a sarautar wannan 
masarauta. Ya yi shekara biyar kacal yana shugabantar wannan 
masarauta sannan ya kwanta gajeriyar jinyar ajali a shekarar 1940. 

A wannan lokaci ne aka nada madawaki Yahaya (1940- 
1985). Hakan ya ba shi damar zamowa Dagaci na biyar a jerin 
gwanon Dagatan Fulani na wannan masarauta. Yahaya ya kwashe 
tsawon shekaru 40 a kan karagar mulki. Ya koma zuwa ga 
mahaliccinsa a cikin shekarar 1985. 

Don haka aka nada madawaki Muktar a matsayin Dagacin 
wannan Masarauta. Hakan shi ne ya ba shi damar zamowa Dagaci 


83 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


na 6 a jerin gwanon Dagatan da su ka yi sarauta a wannan masarauta 
ta garin Harbau (TBH 08-11-2020). 


Unguwanni da masu unguwannin Masarautar Harbau 

Wannan masaruta ta Harbau tana da unguwanni guda bakwai 
(7). Kowacce unguwa tana Karkashin kulawar Mai'unguwa 
Karkashin Dagacin wannan masarauta. 


Wadannan unguwanni su ne kamar haka: 


1. Unguwar cikin gari Abdulmumin Mukaddas. 
2. Unguwar Rinji Malam Abdurashid Isah. 
3. Unguwar Ci nama Malam Isah 

4. Unguwa Baujawa Mala Lawan Musa 

5. Unguwar Bokawa Malam Mohd Usman 

6. Unguwar dorawa Malam Ibrahim Abashe 
7. Unguwar banawa Malam Sa'idu Abubakar. 


Fira da M.M.H 08-11-2016 
Tammat Bi Hamdulillahi 


2.5.14 Garin Kwandawa 

Akasarin al'ummar Kasar Kwandawa manoma ne da 
makiyaya, sai sauran sana'o'i na Hausawa kasancewar su Hausawa. 

Garin kwandawa yana yamma da garin Tsanyawa, ya yi 
iyaka da garin Tsanyawa daga gabas, daga yamma kuwa ya yi iyaka 
da Kasar “Yankamaye, sai Kasar “Yanganau daga kudu idan mun 
kalleta ta Arewa za mu samu ta yi iyaka da Kasar Yashe da ke 
Karamar hukumar kusada jihar Katsina. 


Kafuwar Garin Kwandawa 

Asali garin Kwandawa wani Sansani ne na Mafarauta, anyi 
ta samun Mafarauta suna Kaura daga garuruwansu suna dawowaa 
wanann gari. Kasancewar Farauta ba ta yiwuwa sai da makamai, su 
kuma makamai makera ne ke samar da su ya sa Makera suka sauka 


84 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


a garin, gudun kada su kasa fahimtar juna a tsakaninsu ya sanya 
makeran suka sauka a gefen kwandawaan wato unguwar nan da ake 
kira da Tudun makeara, 


Don haka aka yi zama na hadaka a tsakanin mafarauta da 
Makera, a wannan yanayi garin ya shahara matuka ta Bangaren 
farauta da jarumai da kuma Kwarewa ta wadannan makera. 

Ana cikin wannan yanayi ne aka samu wata tawagar mutane 
da ta zo wannan gari na Kwandawa, ko da suka lura da cewa garin 
garin Mafarauta ne, sai suka koma yamma da garin suka kafa 
sansaninsu, wanda ya ci gaba da girma har ya kai matsayin wani 
Kauye. Tarihi ya nuna cewa sai a lokacin da aka yi wa Alhaji 
Mahammadu Gurun Dagacin wannan masarauta ta Kwandawa ne ya 
yi tunanin dacewar da su fito daga lungun da su ke, su dawo bakin 
titi (babban titi da ya gifta ta jihohi mabanbanta wato Katsina Road) 

Bayan wannan tunani Alhaji Muhammad sai ya shawarcin 
makusanatansa, ssun yaba da wannan tunani tare da bashi goyan 
baya dari bisa dari,dan haka kai tsaye ya nema daga Maimartaba 
hakimin Bichi da ya amince masa da wannan kudiri nashi. A lokacin 
da maigirma Hakimi ya gama sauraronsa, sannan ya yi duba na 
tsanaki gare shi, sai ya amince masa tare da yi masa tambayar yadda 
mutane za su mallaki fulotai da gidaje a sabon gari. 

Alhaji Mamuda Gurum, ya bayyana wa maigirma Hakimi 
cewa, yana da babbar gona a wurin da yake fatan dawo da garin, 
sannan zai siya daga gun talakawa domin fadada garin ga al umma, 
bugu-da-kari zai rabar da su kyauta ga al'umma da sharadin duk 
wanda aka ba wa fili ginawa zai yi, sannan duk wanda ya Ki ginawa 
ba mallakinsa bane filin ya zama mallakarsa ko iyalinsa shi (Alhaji 
Mamuda Gurum) komai dadewa. (Fira da A.M.M 28-06-2020). 

Mai girma Hakimi ya Kara yabawa da kishi da tunanin Alhaji 
Mamuda, bai dauki lokaci ba ya kafa kwamitin kafa sabon garin 
Kwandawa, suka zo su tsara garin a cikin tsarin birane ta santoci da 
gidaje. 


akin 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


A wannan lokaci ne aka kafa garin Kwandawa, mutanen 
tsohon garin Kwandawa baki da "yan tsohon gari su ka yi ta dawowa 
wannan sabon gari. Kasancewar garin yana bakin babban titi bugu- 
da-kari kuma ana rabar da fulotai kyauta, ya taimaka wajen ginuwar 
garin da wuri. Bayan garin Kwandawa an kafa garin Tashar Ruwa, 
da ke gabas kadan da garin na Kwandawa (Hira da A.M.M 28-06- 
2020). 

Bincike ya nuna cewa a wannan lokaci ne wadansu mutane 
daga cikin masu hangen nesa, wadanda ba su amince da su fito bakin 
titi ba, (sabo da dalilansu na kiwo da gonaki). Su ka nema da a kafa 
musu nasu garin mai tsarin birane da santoci da gidaje, amman a 
cikin lungu nasu; don haka aka amince da Kudurin nasu aka kafa 
musu Garin Gezawa. 


Tarihin Samun Sunan Garin Kwandawa 

Garin na Kwandawa ya samo asali ne daga wani kirari da 
ake yi wa wadannan mafarauta wato Kwandawa ya fi gida ma’ana 
a kwana a daji ya fi a kwana gida, Kirarin kuwa ya biyo bayan duba 
na tsanaki da jama’a su ka yi suka ga yadda wadannan mafarauta ba 
su mai da hankali wajen kwana a gidajensu ba, su ka kwashe 
kwanaki a daji ba tare da sun waiwayi gida ba duk da irin hadarin 
da ke tattare da dajin a wancen zamanin. A takaice Kwandawa suna 
nufin “kwana dawa. 


Kafuwar Masarautar Garin Kwandawa 

Garin Kwandawa (tsohon zama) ya kasance daya daga cikin 
unguwanni na masarautar garin Gurun. An yi a-yaga ne ta hanyar 
fitar da Unguwar Kwandawa daga masarautar Gurun aka mai she ta 
masarauta mai zaman kanta a lokacin mulkin Dagacin Gurun Isyaku 
Dan Korau. 

Daya daga cikin Fulanin asali na garin Kwandawa aka 
tabbatar wa da Sarautar Dagacin garin Kwandawa na farko. Sunan 
Bafillacen Dansalma, tarihi ya bayyana cewa Dansalmaya yi 
shekaru a kan gadon sarautar wannan gari, daga bisani ya aikata 


86 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


wani laifi wanda ya sa Sarkin ya yi Allah wadai da shi, kuma ya tube 
shi daga wannan Sarauta (Hira da A.M.M 28-06-2020). 

A wannan lokaci ne aka dubo daya daga cikin iyalan Isyaku 
Dankorau (Tsohon Dagacin garin Gurun) aka nada shi a matsayin 
Dagacin wannan masarauta ta Kwandawa. 

Kwandawa Audu shi ne aka yi wa wannan nadi, hakan shi 
ya ba shi damar zamowa Dagaci na biyu a tarihin Dagatan garin 
Kwandawa. 

Masu iya magana su ka ce, “Allah ba ya barin wani don wani 
ya ji dadi”, bayan wani lokaci Allah ya duki rayuwar Kwandawa 
Audu. 

A wannan lokaci ne aka nada Alhaji Mamuda Gurun a 
matsayin Dagacin masarautar garin Kwandawa. Alhaji Mamuda shi 
ne mutumin da aka bayyana a sama, wanda ya taso garin daga lungu 
zuwa bakin titi, ma'ana zuwa inda garin yake a yau. 

Wannan Dagaci ya kwashe tsawon shekaru talatin da biyu 
yana shimfida mulkinsa a wannan Masarauta, daga bisani ya kwanta 
ciwon ajali. 

Alhaji Hassan Mamuda da ne ga Alhaji Mamuda Gurun, 
kuma shi ne ya samu nasarar nadawa a matsayin Dagacin a wancen 
lokaci, hakan ya sa tarihi ya adana sunanshi a matsayin Dagaci na 
biyar a wannan masarauta. Bayan kwashe shekaru goma sha hudu 
yana sarauta ne ya amsa kiran mahaliccinshi. 

Rasuwarshi ta haifar da nada Alhaji Muhammadu Mamuda 
a matsayin Dagacin Garin Kwandawa. 

Har zuwa wannan lokaci da ake hada bayanan wannan littafi, 
shi ne dai ke jan ragamar masarautar. (Hira da A.M.M 28-06-2020). 


Unguwanni da Masu Unguwannin Kwandawa 

Allah ya albarkaci wannan masarauta ta Kwandawa da 
manya-manyan unguwanni guda shida (6), wata Kila mai karatu ya 
yi mamakin ganin an ta lissafo sunayen manyan garuruwa a 
matsayin unguwanni, wannan ba abin mamaki ba ne, domin idan 
aka koma tarihi za a ga asali wadannan garuruwa sun fito ne daga 


87 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aaa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 2000000000 000 


garin da aka alakanta su da su amatsayin masarauta. Haka zalika a 
gwamnatance unguwanni ne, duk da kasancewar su unguwanni ne 
masu girma. Ga sunayen unguwannin wannan masarauta tare da 
masu unguwannin kamar haka: 

Unguwar Cikin gari 

Unguwar Madaurari 

Unguwar Yanromo 

Unguwar Dorayi 

Unguwar Burai 

Unguwar Gezawa 

Tammat bi Hamdulillahi 


Dh b I 


2.5.15 Garin Gurun 

Garin Gurun daya ne daga cikin masarautun garuruwan 

Tsanyawa. Hakazalika mazaba ce mai zaman kanta, wato “Gurun 
Ward” a turance. 
Garin na Arewa da garin Tsanyawa. Kimanin tafiyar kilomita 
takwas daga garin Tsanyawa, akasarin alummar wannan gari 
manoma ne da 'yankasuwa da kuma masu fita domin fatauci. 
Mutanen wannan gari Hausawa ne duk da cewa tasirin auratayya ya 
sa za a kira su da Hausa-Fulani. 

Garin Gurum na Arewa da garin Tsanyawa, ya yi iyaka da 
garin Tsanyawa daga Kudu, ta Yamma kuma ya yi iyaka da Kasar 
Kwandawa ta bangaran Gabas kuwa yayi iyaka da garin Nasarawa, 
idan mun kalle shi ta Arewa za mu ga ya yi iyaka da Kasar Yashe ta 
Karamar hukumar Kusada, Jahar Katsina. 


Kafuwar Garin Gurun 

Tarihi ya bayyana asalin garin Gurun da cewa wasu Fulani 
ne su ka sare shi domin ya da zango. Hakan ya biyo bayan yanayin 
wurin na yalwar ciyayin dabbobi a wancen lokacin. 

Sunan shugaba ko jagoran wannan tawaga ta Fulanin farko 
“Gurun”. Bayan sun ya da zango a wannan wuri ne su ka yi la” akari 
da yadda dabbobinsu ke kama kiwo. Bugu da kari kuma ga ruwa a 


88 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Arewa da Gabas da kuma Yammacin garin. Hakan ya sa Fulani da 
dama su ka rika dawowa wannan sansani mai ruwa tare da yalwar 
abinci don ba da kulawa ta musamman ga dabbobinsu. 

Kwanci tashi har aka wayi gari wannan sansani ya zamo 
wani babban kauye na makiyaya wadanda su ka zo daga sassa 
daban-daban na duniya (Hira da MHG 04-03-2016). 


Tarihin Samun Sunan Garin Gurun 

Akwai ra'ayoyin masana tarihi guda biyu a kan asalin yadda 
wannan gari na Gurun ya samo suna. Ra’ayi na farko na nuni da 
cewa wannan gari ya samo suna ne daga wannan shugaban tawagar 
Fulanin farkon. Ma’ana wadanda su ka fara sauka a dajin da a yau 
ya zama garin Gurun. Wannan ra'ayi ya ci gaba da cewa tun a 
wancen lokaci idan Fulani su ka yi shirin tafiya ko komawa wannan 
sansani su kan ce “mun tafi wurin Gurun” har ta kai ga kai tsaye 
suna cewa mun tafi “Gurun”. 

Shi kuwa ra'ayi na biyu ya alakanta tarihin samuwar wannan 
gari da labarin giwa. Masu ra'ayin su ka ce: “sunan ya samu tun a 
lokacin da wasu mutane su ka ga giwa a dutsen giwa na garin Gurun. 
Don haka su ka hanzarta cikin gari su ka shaida wa mafarauta. Ko 
da zuwan su, sai suka tambaya ina ku ka ga giwar? Don haka suka 
kada baki su ka ce ga gurin. Labarin ya ci gaba da tafiya har izuwa 
garin Kabagiwa da Harbau da ci nama wadanda duka masu wannan 
ra'ayi na alakanta tarihin samun sunansu da wannan ra'ayi ko 
tatsuniya. 


Kafuwar Masarutar Garin Gurun 

Kamar yadda aka bayyana a baya cewa Fulani ne su ka sari 
wannan gari na “Gurun” Karkashin jagorancin Bafillace Gurun, sai 
dai babu wani bayani da aka samu da yake nuni da cewa wadannan 
Fulani sun samar da wani tsari na shugabanci a tsakaninsu. Hakan 
baya rasa nasaba da cewa babu wani abu da ya ke a gaban wadannan 
Fulani face bada kulawa ga dabbobinsu. Hasalima shi Gurun da aka 


5 g 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa aan Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssss 


bayyana da cewa an sari garin a karkashinsa ana nufin shi ne kamar 
uba ko dattijo ga wannan tawagar Fulanin farkon. 

Bayan wasu 'yan shekaru ne aka yi tunanin samar da 
shugabanci a wannan sansani ko gari na makiyaya ko don samar da 
"yan tsare-tsare a lokutan yake-yake. Wannan shawara ta biyo bayan 
samuwar wasu “yan fasa-Kauri a yankin masu shigowa suna yin 
fashin dabbobi ga Fulani. 

Ja'e Danfulani shi ne mutumin da aka zaba domin 
shugabantar wannan gari ko sansani na Fulani. Haka zalika dan'uwa 
ne shi ga bafillace Gurun. 

Tarihi ya bayyana cewa Ja'e bai dade ba a shugabancin 
wannan gari na Fulani, hakan ya biyo bayan shawarar da ya yanke 
ta ajiye shugabancin wannan gari domin bin 'yan'uwansa wadanda 
su ke shirin tashi izuwa ga wani gari mai wadatar ciyayi domin kuwa 
a wannan lokaci Allah ya jarabci wannan gari ko sansani da Karancin 
ciyawa (Hira da MHG 04-03-2016). 

Tarihi ya bayyana Galami da cewa jarumi ne Sadauki sannan 
ya kasance Mutum mai gaskiya mai kwarjini bugu da Kari ga Karfin 
sihiri, ga kuma yar dangantaka a tsakaninsa da Ja’e. Don haka Ja’e 
ya barmasa rikon wannan gari na Gurun. A lokacin mulkin Galami, 
wannan gari na Gurun ya samu ci gaba musamman ta fuskar tsaro, 
an yi yake-yake da dama tsakanin garin Gurun da wasu garuruwan 
amman mafi akasari Gurun ce ke daukar nasara a wancen lokaci. An 
rawaito cewa saboda tsabagen shiri irin na Galami a duk lokacin da 
ya zauna to fa Kafafuwansa shanyewa suke yi, kai ka ce mai cutar 
shan inna ne, manufar hakan ita ce ba gudu ba ja da baya. 

Idan aka samu labarin mahara kuwa sun tunkaro wannan 
gari Galami yana umarni ne da a rurrufe dukkanin Kofofin gari 
sannan kowa ya dawo fada ya zauna sai ya yi umarni da a yi ta gyara 
masu ana mika masa shi kuma da ga zaune ya dinga aika su suna 
kaso maharan suna dawowa. Hakan ya sa labarin wannan gari da 
kuma wannan shugaba ya shahara kuma ya kasance ba bu masu tarar 
wannn gari da yaki face masu Kararren kwana. 


5 90) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Masu iya magana su ka ce “ba a mugun Sarki sai mugun 
Bafade”, hakan kuwa ta faru ga makusanta da fadawan Galami, sun 
yi amfani da wannna damar wajen azabtar da bayin da tsautsayi ya 
kawo wannan gari na Gurun. Da ga baya ma abin ya ta azzara har 
ga "yan gari musamman a bayan idon Galami. Dukkanin wadannan 
abubuwa suna faruwa ne a lokacin mulkin Sarkin Kano Alu. 

Ana cikin wannan yanayi ne labari ya ishe Maimartaba 
Sarki, bayan kammala bincikensa ya tabbar da lamarin sai ya tura 
aka shiga masarautar Gurun ta cikin silumanu da dabaru aka kama 
Galami sannnan ya tuhume shi da laifin bari ana azabtar da 
talakawan gari tare da bayi. Don haka ya sa aka cire shi daga 
shugabancin wannnan gari. 

Liman Maiwada shi ne limamin wannan Gari a wancen 
lokaci, don haka Sarki ya ba da rikon gari a hanunsa. Shugabanci 
tare da walwalar al'umma da kuma ci gaba ta Bangaren addinin 
musulunci ya samu a tsawon shekaru bakwai da liman Maiwada ya 
yi a karagar mulki. A wannan lokaci shi ne limamin gari kuma shine 
Dagaci shi ne alkalin garin Gurun. Haka yasa al'amura suka nemi 
yi wa liman yawa, (saboda ga tsarin ba da karatu da yake yi ga 
alkalanci ga kuma tsare-tsaren tsare gari daga mahara ga kuma 
shugabancin gari da makamantansu. 

Tarihi ya bayyana “Mai kai” da daya daga cikin aminan 
Liman Maiwada, kuma mutum ne mai arzikin dabbobi. Domin 
kuwa a Kasar Kano ma yana daga cikin mutanen da suka yi shura a 
wancen lokaci. Ya kasance dan hayin Gurun ma’ana garin 
Kabagiwa. A lokacin da ya fahimci yadda al'amura suka yi wa 
Liman Maiwada yawa da kuma yadda ya fi karkata a kan al'amuran 
karatu ya yi watsi da na shugabanci, sai ya roki Liman da ya kai shi 
gaban Sarki domin a ba shi sarautar wannan gari. Liman bai yi wata- 
wata ba ya amince saboda alkunya da aminantakar da ke tsakaninsu, 
kai tsaye su ka sanya ranar da za aje Kano gaban Sarki domin 
tabbatarwa. 


5m 0] 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Kafin wannan lamari kuwa wata alľummar Fulani 
(Gumburawa) masu tarin dabbobi sun taso daga Kukawa ta Kasar 
Barno suka sauka a wannan gari, Karkashin shugabancin Dangeda. 

Dangeda yana da babban da namiji mai suna Korau, a 
lokacin da amana da aminci suka Kullu a tsakanin Korau da Liman 
Maiwada, sai su ka yanke shawarar hada Korau da 'yar Liman 
Maiwada Aure. 

Azamanin da idan za a yi tafiya ana yin ta ne a cikin ayari, 
saboda samun saukin tafiya da kuma kare kai daga mahara da 
"yanfashi da makamantan su, su kuwa Sarakai al'adarsu ce ko kusa 
za su je, sai sun samu "yan rakiya, sabode fadanci da ba su tsaro, dan 
haka aka yi shirin tafiya Kano gaban Sarki tare da manyan gari da 
masu arziki da malamai da sauran masu fada aji na Kasar Gurun. A 
ciki kuwa har da Korau da mahaifinsa Dangeda. 

Ko da su ka ya da zango a wani sansani, Sai Korau ya ce wa 
Liman Maiwada “Mu ma fa muna so” lokacin da Liman Maiwada 
ya nemi Karin bayani sai ya bayyana masa cewa yana so a yi wa 
dansa sarautar Gurum, ana cikin wannan tattaunawa ce Maikai ya 
jiyo, take kafin Liman Maiwada ya yanke hukunci Maikai ya ce ya 
hakura ya janye a nada Korau ai Dansu ne. 

Bayan isarsu a fadar Maimartaba Sarkin Kano ya ji dadin 
wannan tunani na liman, a lokacin da ya nemi wanda za a nada sai 
ya gabatar da Korau, ko da Maimartaba ya kalle shi ya yi arba da 
tsagun da ke kumatunsa sai ya hade rai, ya ce “kai Liman ba za mu 
bayar da Kasar mu ga baki ba”! Liman ya yi sakaye ya ce “Allah ya 
taimake ka, ai Kaninmu ne, babana ya auri mahifiyarsa ya haifeshi a 
lokacin yaki aka kama shi aka tafi da shi Kasar Gabas aka maishe 
shi bawa aka yi masa wadannan tsagun yau kuma ga shi Allah ya 
dawo da shi gida (Hira da SMT 01-03-2016). 

Sarkiya ya amince aka nada shi a matsayin Dagacin wannan 
gari na Gurun, an yi nadin a cikin shekarar 1818, Madawaki Korau 
(1818-1895). An nada shi sarauta yana da Kananun shekaru, an yi 
bukukuwa kala-kala a lokacin wannan nadi ya shimfida mulkinsa 
cikin gaskiya da bin magabatansa, ya yi dogon zamani don kuwa ya 


92 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


kwashe shekaru saba'in da uku (73) a kan mulkin wannan gari, daga 
bisani ya kwanta dama a cikin shekarar 1895. 

Ko da aka zo fitar da sabon shugaba sai aka zabi Dan'uwansa 
aka nada shi wanda Allah ya zaba a wannan lokaci shi ne Madawaki 
Isyaku (1895-1947) shi ma Allah ya ara masa zamani ya yi mulkinsa 
tsawon shekaru hamsin (50), a lokacinshi garin Gurun ta samu tsaro 
mai kyau, har wa yau ya yi shura matuka wajen zaratan jarumai 
masu Karfi da dabarun yaki, wata Kila ma shi yasa garuruwa da 
dauloli da yawa su ke tsoran kai hari garin na Gurum, shi ma ya 
kwanta ciwon ajali, kuma ya rasu a cikin shekarar 1947. 

Hakan shi ya kawo Madawaki Ibrahim (1947-1964) ga 
sarauta, Madawaki Ibrahim bai dade a sarauta ba kamar sauran 
'yan'uwansa don kuwa ya yi shekaru goma sha bakwai (17) ne yana 
sarauta, ya amsa kiran mahaliccinsa a cikin shekarar 1964. 

Madawaki Rabi'u (1964-1986) ya shiga tarihin garin Gurun 
a matsayin Dagacin garin Gurun na Hudu a jerin Dagatan Gidan 
Madawaki Korau. Shi ma idan muka kalla za mu ga ya yi shekaru 
ashirin da biyu (22) bisa karagar mulkin masarautar Garin Gurun. 
Duk da karancin shekarunsa, a zamaninsa an samu cigaba ta 
bangarorin addinin musulunci. Ya koma ga mahaliccinsa a cikin 
shekarar 1986. 

Wannan rasuwa ta shi ta kawo madawaki Abubakar (Garba) 
da ga kwandawa Abdullahi (1986-1996) tarihi ya bayyana wannan 
Dagaci a daya daga cikin malamai wadanda suka tara sani, ya 
kwashe shekaru goma yana mulki a wannan masarauta. Ya koma ga 
mahaliccin sa a cikin shekarar 1996. 

Ko da aka zo zaar sabon shugaba sai aka zabo Madawaki 
sa'ad da ga Ahmadu Dan Kwandawa Abdullahi (1996-2009). Allah 
ya ara masa rana bisa wannan karaga har tsawon shekaru goma sha 
uku, ya koma ga mahaliccinsa ta sanadiyyar hadarin mota da ya ritsa 
da shi a hanyar shi ta zuwa gaisuwar Sarkin Kano Alh. Dr. Ado 
Bayero a cikin shekarar 2009. 

Ko da aka zo fitar da sabon shugabanci sai aka zabo Kanensa 
aka yi Dagacin wannan Masarauta mai tsohon tarihi, wanda Allah 


93 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


ya zaba a wannan lokaci shi ne Madawaki Zainu da ga Ahmadu da 
ga kwandawa Abdullahi, an yi masa wannan nadi a cikin shekarar 
2009, har zua wannan lokaci da ake gudanar da wannan bincike shi 
ne ke jan ragamar wannan masarauta. 


Unguwanni da Masu Unguwannin Gurun 

Kamar yadda aka gani a bayanan sama, garin Gurun gari ne 
mai tsohon tarihi, bisa lokuta ko zamanoni mabanbanta, a tsawon 
wannan lokaci, masarautar na da Unguwanni guda bakwai, a 
kowace unguwa akwai mai unguwa maikula da sha'anonin 
aľummar yankin. Ga sunayen unguwannin tare da masu 
unguwannin a wannan lokacin kamar haka: 


1. Unguwar Cikin gari Sule Ado 

2. Unguwar Kofar Kudu Muhammadu Ciroma 

3. Unguwar Nasara Sunusi Sale Amadu wakili 

4. Unguwar Dutsen giwa Bature Maku 

5. Unguwar Mahuta Idris Dalha Turaki 

6. Unguwar Arewa Sallau Dauda Turaki 

7. Unguwar Hayin Gurun Muhammad Ciroma 
Tammat bi Hamdulillahi 


2.5.16 Garin Kokai 

Garin Kokai daya ne daga cikin masarautu ko garuruwan 
Dagatai da ke Karamar hukumar Tanyawa. Garin na KarKashin 
mazabar Dumbulun wato “Dumbulun Ward” a Turance. 

Al'ummar wannan gari za mu iya kiransu da hatsin-bara!? 
domin kuwa sun kasance Hausa Fulani. Bangaren sana'o'i kuwa 
al'ummar wannan gari manoma ne da makiyaya sai Kananan 
sana’o’i irin su fawa da jima da makamantansu. Wani abin burgewa 
ga wannan gari shi ne akasarinsu makera ne, hakan ya sa ba zaka 
tsallake gidaje biyu ba, face ka samu makera wadda ake aiki a 


16 Wato a gauraye suke da juna tsakanin Hausawa da Fulani 


ka NGANAN AGANTI 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar 1 sanyawa 


aa aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


cikinta, sai ma'aikatan gwamnati saboda tasirin zamani tare da 
'yankasuwa da masu fita domin fatauci. 

Garin na Kokai yana Kudu da garin Tsanyawa, ya yi iyaka 
da Kasar Zarogi daga Yamma, daga Gabas kuwa ya yi iyaka da Kasar 
“Yammamman. Idan mun kalle shi daga Kudu ya yi iyaka da garin 
Dumbulun da wani sashe na Kasar rafin tsamiya, da sashe na Kasar 
Tsanyawa ya zama iyakar garin Kokai daga Arewa. 


Kafuwar Garin Kokai 

Kamar yadda aka kawo a tarihin Garin Jigiliwa da 
Dumbulun za a iya fahimtar tasiri na wata babbar hanyar fatake a 
zamanin baya, wannan hanya ita ce aka kira da suna hanyar Sarki a 
gari ko tarihin Jigilawa. 

Tun kafin kafuwar garin Kokai wannan hanya ta gitta ta 
dajin da ya zamo garin a yau. Kasancewar ta babbar hanyar da fatake 
su ke bi a lokacin tafiye-tafiyensu zuwa Kasashen Yamma ya dauki 
hankalin wani Danfashi da ya shahara a wancen zamani ya zo ya 
tare a wannan daji gefe kadan da hanyar. 

Bincike ya nuna tun lokacin da wannan danfashi ya tare a 
wannan daji ya addabi dajin, duk falken da ya zo giftawa to fa ba bu 
makawa sai ya ba da dukiyarsa ko kuma ya yi asarar ransa, wasu 
masana tarihi sun bayyana cewa a duk lokacin da wannan danfashi 
ya tare ka abin da zai fara fada ma shi ne ko kai ko kayanka, idan ka 
zabi kanka sai ka ba shi dukkanin dukiyarka ka wuce, idan kuwa da 
Karar kwana to sai ka zadi dukiyarka, a wannan lokaci zai fafata da 
kai, idan har ya samu nasara akan ka zai kasha ka kuma ya Kwace 
dukiyarka saboda shirinsa da kwarewarsa da kuma Karfinsa ne ya sa 
ba ya shakkar bugawa da kowa (Hira da MUK 26-12-2020). 

Tarihi ya nuna cewa haka wannan danfashi ya ci gaba cin 
karensa babu babbaka, har sai da aka wayi gari hanyar ta fara 
mutuwa, a wannan yanayi ne aka samu wadansu Mafarauta matafiya 
su ka zo domin wucewa ta wannan daji, ko da aka shaida musu 
hadari da su ke dosa, tare da shawarar su juya, sai su ka kada baki 


5 99 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


su ka ce “Mai rabon ganin badi sai ya gani”, su ka ci gaba da tafiya 
abinsu. 

Duk da yawansu da karfin lakaninsu bai sa sun samu nasara 
ta farat daya ba, don kuwa ma har sai da ta kai ga dan fashin ya 
kashe mafarautan da dama, da ga Karshe suka yi kukan kura suka 
kama shi suka kashe shi. 

Kasancewar wannan dan fashi ya raunana wadannan 
mafarauta lokacin wannan gumurzu, ya sa suka yanke shawarar ya 
da zango a dajin domin su yi jinya kafin daga baya su wuce, bayan 
gama jinyar tasu wasu da dama a ciknsu ba su wuce ba, wadansu 
kuma sun tafi sun biya bukatunsu su ka dawo, ana hasashen wannan 
zama nasu ya faru ne a lokacin da su ka lura da cewa wajen fadama 
ce mai wadatar “ya yan itatuwa da sauran kayayyakin marmari bugu 
da Kari ga dabbobi da tsuntsaye a dajin, to kaga kuwaabin nema ya 
samu.a haka suka ci gaba da zama a wannan wuri suna samun 
haihuwa da kuma daidaikun baki daga sassa daban daban. 

Ana cikin wannan yanayi ne sai ga wata al'ummar Fulani da 
suka fito daga Kasar Barno sun shigo wannan gari ta Arewa maso 
Gabas. 

Aľummar wannan daji (Mafarauta) ne suka nemi wannan 
tawaga ta Fulani da ta sauka a wannan gari nasu tare da yi musu 
albishirin yalwal ciyayi da su ke da shi a wannan daji. 

“Mu fa fitinannu ne, musamman idan an taba mu” maganar 
da ta fito ke nan daga bakin wadannan Fulani. Mafaruta (Kokayawa 
wato mazauna garin na asali) su ka mayar musu da cewa “idan fitina 
ce, ai gidanta ku ka zo ku bincika ku ji tarihin zaman mu a wurin ai 
ba haka kawai muka shigo ba sai da muka nuna tamu fitinar” a ka yi 
wasa a ka yi dariya, daga Karshe wasu daga cikin jagororin Fulanin 
suka amince da su sauka a garin zuwa wani dan lokaci. 

Tun daga wannan lokaci ne aminta ta Kullu a tsakanin 
wadannan mutane, haka zalika wasa ya shiga a tsakaninsu har sai da 
ta kai mafarautannan sun koma kiran wadannan Fulani da suna 
“Kutsawa” ma'ana sun kotsa musu ta gari, su kuwa Fulanin sais u 
kira su da suna ‘Kokayawa’ wato masu gari, 


m 06) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-===-================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Masu iya magana su ka ce “dadin zama mai sa a ce wa 
kishiya goggo”, hakan kuwa ya faru irin shakuwa da amana tare da 
Kaunar junan da ta samu a tsakanin Kokayawa da Kutsawa abin ba 
a cewa komai. Har sai da ta kai ga idan Kokayawa za su tafi yaki 
suna ba da amanar gari da matansu da kuma Kananan yara ga 
Kutsawa. Su kuwa Kutsawa sukan taimaka musu da "yan sirrikan 
samun nasarar yaki irin nasu na Fulani. A kwana a tashi har ma suka 
koma fita yaki tare, har ta kai ba a iya banbance Kokayawa da 
Kutsawa face ta wadansu abubuwa guda biyu. Ga su kamar haka: 

- Abu na farko shi ne wasan da ke tsakanin Kokayawa da 

Kutsawa. A duk inda Bakokaye ya ga Bakutse to fa za su 

rinka jan juna kamar dan mace da dan namiji a Kasar Hausa. 


Abu na biyu kuma shi ne, da akwai wata al'ada da Kokayawa 
ke yi tun kafin haduwarsu da Kutsawa, ita ce a duk lokacin da a ka 
yi musu haihuwa suna daukar s jinjirin su kai shi cikin wata 
tsohuwar rijiya mai dadadden tarihi da ke kan wani tsauni a gefen 
garin. Ba za a dakko jinjirinba har sai ranar sunansa, Manufar hakan 
shi ne su gane yaron dan halak ne koko shege ne. Idan har dan 
halaka ne babu wani abu da zai same shi a tsawon kwanakinnan 
bakwai da zai yi a cikin daji. Hasalima ranar da aka je dakko shi, za 
a samu Katon rago a bakin rijiya da kanwa da sauran kayan Kanshi, 
a wasu lokuta ma har da "yan kudi domin a samu damar gudanar da 
suna cikin wadata. Idan kuwa dan shege ne to tabbas ko gawarsa ba 
za a samu ba, alajanu za su dauke ta su tafi da ita (Hira da DDK 02- 
09-2014). 

Ko bayan haduwar Kokayawa da Kutsawa, Kutsawa ba sa 
yin wannan al’adar ta kai jinjiri rijiya, dalili kuwa iyaye da kakanni 
sun yi wannan kafi ne ga iya Kokayawa. Idan Bakutse ya yi wannan 
gwaji to fa ba za a samu sakamako mai kyau ba; aljanu za su dauke 
jinjirin ko da kuwa dan halak ne. 

Duk wadannan al'amura da su ke faruwa wannan gari na 
Kokai na cikin Kasar masarautar garin Danzabuwa. 


97 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssso 


A lokacin da masarautar Danzabuwa ta yi la'akari da irin 
gudunmawar da wasu unguwanni su ke bayarwa a lokacin yake- 
yake, sai ta yi wani gangami da aka kira da suna “a-yaga”. 
Unguwanni irin su Kokai da Kabagiwa sun samu wannan ci gaba na 
maishe su masarautu masu zaman kansu. 

Wannnan shi ne dalilin da ya sa duk wani Dagaci da a ka 
nada a wannan masarauta ta Kokai sai ya tsaya ya kwana a 
masarautar garin Danzabuwa kafin ya tafi masarautarsa domin 
girmamawa ga tsohuwar masarauta. 

Lokacin da aka yi wa wannan gari a-yaga an samu mutane 
da dama da suka rinķa yo Kaura suna komawa. Tarihi ya kiyaye 
cewa tun a wannen lokacin aka samu makera da mabuga suka shiga 
garin. Danwaire Sarkin yakin Sarkin Kano na wancen zamani yakan 
yo tafiya takanas ta Kano har zuwa garin Kokai domin a Kera masa 
makamai, ko a lokacin yakin Damagaran da Kano, garin na Kokai 
ya taimaka matuka wajen samun nasarar Kanawa, don kuwa 
akasarin manyan Makaman da aka yi amfani da su a Kokai aka Kera 
su (Hira da DDK 02-09-2014). 


Siffar hoton garin Kokai, ka fin zuwan Kutsawa 


Tarihin Samun Sunan Garin Kokai 
An samu ra'ayoyi guda biyu a kan yadda wannan gari ya 
samo sunanshi. Ga su kamar haka: 


JV. eP 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


- Ra'ayi na farko shi ne, wasu na ganin cewa garin ya samo suna 
ne tun a zamanin yake-yake. Wannan ra'ayi ya ce a wannan 
zamani mahara ko mayaka ba su taba samun nasara a kan 
wannan gari ba, a duk lokacin da su ka kawo hari to tabbas ko 
dai su gudu su sha da Kyar ko kuma su yi ta rayukansu, don haka 
mutane su ke kiran garin da “ko kai, ko kayanka” (Hira da DDK 
02-09-2014). 

- Rayi na biyu shi ne ra'ayin da masana tarihin yankin su ka fi 
karkata gare shi, ra’ayin yana nuni da cewa asalin Danfashin da 
aka bayyana a baya da cewa ya addabi dajin da ya zama “kokai” 
shi ne ya ke fadin wannan magana ta “kokai ko kayanka” a duk 
lokacin da ya tare fatake, ma'ana yana basu zabi ne su zaba, 
(Hira da MUK 26-12-2020). 


Kafuwar Masarautar Garin Kokai 

Bayan an yi wannan a-yaga, aka zo fitar da shugabancin 
wadanda za su sarauci garin, idan ba a manta ba an bayyan cewa 
al'ummu biyu ne ke zaune a wannan gari, wato Kokayawa 'yan asali 
garin (Mafarauta) da kuma Kutsawa wadanda su ka zo garin daga 
baya (Fulani), ko da aka zo zabar shugaba sai sarautar ta fada ga 
ahali ko bangaren Kutsawa. 

Wannan bincike ya yi Kokari matuka wajen gano dalilin da 
ya sa haka, ammam hakan ya ci tura wajen samun wani gamsasshen 
bayani daga masana tarihi ko datttawan yankin. Amma a hasashe, 
hakan ba ya rasa nasaba da yawan da wadannan Kutsawa su ke da 
shi, har wa yau su ne masu arziki na dabbobi, wata Kila sun yi amfani 
da kudinsu wajen neman sarauta, duba da cewa kudi sun dade suna 
tasiri a waddannan al'amura. 

Wanda aka zaba a wannan lokaci shi ne Magaji Tsoho, 
Kasancewar sa Dagaci na farko ya zama wajibi a yaba masa bisa 
namijn KoKarin da ya yi na kewaye garin da Ganuwa domin tsare 
gari daga mahara da samar da dokar shige da fice. Ya kwashe 
shekaru masu dama yana sarauta don kuwa har sai da ya tsufa tukuf, 


5 99) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


shi ya sa ma wadansu masana tarihi ke ganin ce wa yana da suna na 
yanka tsufansa ya sa aka koma kiransa da Tsoho. 

Bayan ya kwanta dama aka zabo Magaji Abdullahi aka bashi 
wannan sarauta, shi ma tarihi ya kiyaye irin gudunmawar da ya 
bayar ta fuskar ci gaban addinin Musulunci, ya yi shekaru masu 
yawa bisa wannann sarauta, 

Ko da aka tashi nada sabon Dagaci, zamanin Sarkin Kano 
Sunusi (na Farko) sai aka zabo Magaji Sani aka nada shi. Bayan 
wadansu shekaru masu yawa korafe-korafen talakawa su ka yi yawa 
a kanshi na wadansu halayensa da yadda ake wahalar da su, ko da 
Sarki Sunusi ya gama hada alkaluman bincikensa, sai ya tube shi 
daga Sarauta, wannan tubewa da aka yi masa ita ta sa ya bar garin 
Kokai ya koma Kaduna da zama. 

A wanan lokaci Sarki ya yi umarni da a dubo daya daga cikin 
"ya" yan sarauta, domin a yi masa Sarauta Dagacin Garin Kokai, 
amman ban da na gidansu Magaji Sani. Wannan dalili ya sa aka je 
Bakwayal aka dakko Magaji Musa Audu aka gabatar da shi ga Sarki, 
Sarki ya tantance shi ya nado shi a matsayin Dagaci, ya shimfida 
mukinsa bisa adalci, an samu ci gaba a wannan masarauta ta fannoni 
mabanbanta, ya kwashe tsawon shekaru arba’in yana shugabanci, 
daga baya ya koma ga ubanginsa. 

A zamanin mulkinsa ne aka Kirkiri Karamar Hukumar 
Tsanyawa, a irin wasannin murnar samun Karamar hukuma da aka 
yi a Kofar gidan maigirma hakimin Tsanyawa da ya tashi zuwa sai 
ya yi shigar Auzunawa dauke da takobi da Rawani ya hau doki ya 
doso wajen yana wasa kamar dai yana yin yaki. Manufar hakan shi 
ne kasancewar a lokacin yakin Kano da Damagaran Danwaire 
(Sarkin yakin Sarkin Kano) ya tare a garin Kokai domin neman 
lakanunnukan yaki, kuma akasarin makaman da aka yi amfani da su 
a lokacin, maKeran garin ne su ka Kera su. Don haka yake 
kwaikwayar Auzunawa da cewa ba su iya komai ba. 

Magaji Hashimu Musa 1992-2010 da ne ga marigayi Magaji 
Musa, shi Allah ya zaba kuma ya tabbatar a matsayin Dagaci a 
lokacin, tarihi ya taskace cewa a zamaninsa ne ya yi yunkurin yin 


100 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


dam a garin Kokai, yadda abin ya kasance kuwa shi ne ya fahimtar 
da talakawansa amfanin abin, sannan ya dinga fita tare da su suna 
aiki har sai da su ka kusa gamawa. Sun gayyaci Hakimi da Shugaban 
Karamar Hukuma domin su ga irin aikin da su ka yi, an yaba musu 
matuka, hakan ya dauki hankalin gwamnati ta je ta yi musu Dam. 

Har wa yau a lokacinsa ne aka Kara Unguwannin Kokai 
zuwa shida a maimakon biyu da su ke a da. Ya koma ga 
mahaliccinsa a cikin shekarar 2010 (Hira da MUK 26-12-2020). 

Rasuwarshi ta kawo Magaji Musa Abba ga sarauta, har zuwa 
wannan lokaci da ake hada wannan littafi shi ke jan ragamar wannan 
masarauata. 


Unguwanni da Masu Unguwanin Kokai 

Masarauta Koki na a unguwanni guda biyuhar zuwa zamann Mulkin 
magaji Garba da Magaji Sani wat Unguwar Kokai da Unguwar Jabar 
zamanin Mulkin magaji Hshmu aka maida su shida, ga sunayensu 
da Masu Unnguwannin na wannan lokaci. 


1. Unguwar Cikin Gari 

2. Unguwar Gabas 

3. Unguwar Jabar Malam Mamman Madawaki 
4. Unguwar Kokayawa Malam Ibrahim Abdu 

5. Unguwar Bakin Kasuwa Malam Sa'adu Tela 

6. Unguwar Sabon Garin kokai Malam Ali Ibrahim 


2.5.17 Garin Zarogi 

Garin Zarogi na daya daga cikin masarautu 21 da ke Karamar 
hukumar Tsanyawa, har wa yau Zarogi na cikin mazabu goma da 
suka hadu su ka samar da Karamar hukumar Tsanyawa. 

Garin na kudu da garin Tsanayawa, ya yi iyaka da Kasar 
“Yanganau ta bangaren yamma, ta bangaren kudu kuwa ya yi iyaka 
da Kasar Yakanawa. 

Al 'ummar garin Zarogi Hausawa ne tare da Fulani wato 
Makiyaya. Ta bangaren sana'a kuwa da akwai Makera da Magina 


m) () | 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa naman ammnan Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


da “yan Farauta sai yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da “Yan 
siyasa. 


Kafuwar Garin zarogi 

Dadewar kafuwar garin Zarogi ya sanya tarihi bai taskace 
shekara ko lokacin da wannan gari ya kafu ba, a labarin da aka samu 
na kunne ya girmi kaka shi ne, garin yana da ganuwa tun kimanin 
shekaru 500 da suka shude. Labarin wannan gari kuwa ya karade 
duniya ta hanyar fatake a kan irin tsari ko shiri da da garin yake da 
shi. An rawaito cewa duk hatsabibancin mahara ba su isa su shiga 
wannan gari ba a wancan lokaci. 

Tarihi ya bayyana Sarkin wannan gari (sunanshi Zarogi) na 
lokacin da cewa shaharren Matsafi ne, don kuwa har wata gorar tsafi 
ya mallaka wadda ya ke karkadawa a duk lokacin da Mahara su ka 
tunkaro wannan gari na shi, da zarar ya kada take za su kidime su 
rude cikin yanayin maye su canza hanya, a wadansu lokutanma su 
kan yaki kansu da kansu. 

Masu iya magana na cewa maso abinka ya fi ka dabara, ilai 
kuwa hakan ta faru, don kuwa wani Basarake da ya dade yana bibiya 
ko nazarin yadda zai ci garin Zarogi da yaki ya yi nasarar yaudarar 
matan wannan Sarki har ta amince ta dauko masa wannan gorar 
tsafin ta bashi. Wasu masana tarihi sun bayyana cewa wannan 
Basaraken ya rikida ne zuwa siffar mace ya kulla Kawance da 
wannan matar sarkin, ta aminta da shi har ta kai ya na shiga ko ina 
acikin gidan, daga bisani ya sace gorar tsafin. 

“Ku kyale su” cikin yanayin kyakyata dariya da halin ko in 
kula wannan Basarake ya fada, a lokacin da ake sheda masa cewa 
ga wasu Mahara nan sun tunkaro garin shi. Sai da su ka zo dab da 
garin ya yunkura domin dauko wannan gorar tsafi, amman gora tace 
daukarni a inda ka ajiye ni. Hankalin wannan Sarki ya tashi matuka, 
take ya yanke shawarar tuntubar wannan mata ta shi ko da Allah zai 
sa a dace da ganin gorar. Ta Kokarta matuka wajen tsaro bayananta 
tare da yan soshe-soshenta da niyar gwada sa'a ko da Allah zai sa 
Maigidan nata ya yarda da ita (Fira da MAZ 09-06-2020). 


— | ()9 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


“Zarogi ba zai yi bauta ba har abada, ke kuma za ki girbi 
ribar sakaci da cin amana, Kalmar da wannan Sarki ya fada kenan 
kuma take ya rikida ya zama damo ya silale ya gudu. 

Bayan maharannan sun shigo garin suka kama na kamawa su ka 
kashe na kashewa, duk da irin KoKarin da wasu jaruman garin su ka 
nuna, amman abin ya fi Karfinsu. Tarihi ya bayyana wannan matar 
Sarkin a cikin mutanen da aka kama a matsayin galimar yaki 
Wata Kila wannan shi ne ya zamo dalilin da ya sa a tsohuwar al'adar 
mutanen garin Zarogi ba sa ci ko farautar damo a wannan yanki. 
Wata majiya ta sheda mini cewa ko a yan shekarunnan a kan ga 
damon da mutanen Zarogi su ka yi imani da cewa wannan Sarkin 
nsu ne, suna gane shi ne ta girman shi wanda ya wuce misali, sannan 
yana dauke da Karafa da guraye a wuyanshi. 

Wannan yaki shi ne ya kawo Karshen mulki ko daular wannan sarki 


Tarihin Samun Sunan Zarogi 

Manazarta Harshe da al'adun al'umma sun bayyana cewa 
suna ba shi da wata alaka ko siffa ko kama ga maishi” sun kafa hujja 
da cewa da suna yana da alaka ko kama ga mai shi to da ba makawa 
duk abin da aka bawa suna a harshen Hausa a larabci ma sunan na 
shi sai ya zamo iri daya ko kuma su yi kamance-ce niya. 

A bangaran Zaman farko kuwa musamman a loakcin da 
bahaushe yana Bamagujen shi, Mutum ne yake da ikon zabar sunan 
da yaga ya dace da shi ya lakabawa kanshi, ba bu maganar ma'ana 
ko dacewa. Da yawa su kan sanyawa kansu sunayen aljanun da suka 
yi imani da su ko gonakinsu ko kuma abinda aka dace da shi daga 
zanen suna, duba babin al'adu domin samun cikakken bayanin 
hanyar samun suna. . 

Ko a lokacin wannan Sarki na Zarogi Tarihi bai bayyana 
wani suna na shi ba Face Zarogi, asali ko dalilinkiransa da sunan 
kuma Allah ma sani. 

Bincike ya tabbatar da cewa tun a wannan lokaci mutane su 
kan ce mun tafin garin Zarogi, ma'ana garin da Sarki zarogi yake 
mulki, har zuwa lokacin da aka ci garin da yaki ba’a dena kiran garin 


103 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


da wannan suna na garin Zarogi ba, kwanci ta shi aka koma Zaogi 
kai tsaye. Wananna zai iya zama dalili ko asalin yadda garin ya samo 
sunan shi. 


Kafuwar Masarautar Garin Zarogi 

Tun daga lokacin da wannan Sarki ya yaki wannan gari na 
Zarogi kuma ya kama matar Sarkin garin tare da wadansu mutnen 
garin a matsayin galimar yaki 6albalcewar wannan gari ta zo, 
mutanen da aka bari da raunuka da masu dogon suma su ka yi jinya, 
bayan sun warke wasu su ka shiga uwa Duniya. 

Wadansu Makiyaya da su ka taso daga garin Kwado da ke 
can cikin Kasar Katsina tare da tarin dabbobinsu sun yada zango a 
garin Hugungumai, a wata unguwa da ake kira Faskarawa. Bayan 
kwashe wani lokaci a wannan gari su ka yanke shawarar Karawa 
gaba, da burin ko Allah zai sa su dace da wurin da ya fin nan wadatar 
ciyawa da kuma ruwa. Duk da cewa wasu ‘yan tsuraru sun Ki 
amincewa da barin wannan gari, domin a fadar su, su sun ga wuri, 
don haka su ka bar su anan su ka Kara gaba kwanci tashi suka su ka 
sauka a garin da ayau ake kira da Malikawa. 

A wannan gari ma na Malikawa ba su dade ba su ka ga ba su 
gamsu da zaman garin ba, don haka su ka Kara gaba zuwa garin 
Danzabuwa. Har zuwa wannan lokaci burinsu na samun gari mai 
wadatuwar ciyayi da kuma ruwa bai cika ba, don haka su kada 
dabbobinsu zuwa gaba suka sauka a garin Kura (da ke Karamar 
hukumar Tsanyawa) ammam bas u dade a wurin ba. Bayan tashin 
su daga wannan gari na Kura ba su zame ko ina ba sai akan dutsen 
“Yanganau. Babbansu ne ya fara Ankara da budaddiyar Kofar garin 
zarogi a lokacin da yake tsaka da kiwonshi, don haka ya shaidawa 
sauran yan'uwanshi. Bayan sun shiga garin sun samu ginanne gari 
da alamun cewa mutane sun taba rayuwa a garin, agudun kada wani 
abu ya je ya dawo ya sa ba su shiga gidan gidan kowa ba, sai su ka 
gyara tsamiyar da ke a Kofar gidan Maigari a yau suka sauka anan. 


E) ()4 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Zanen hoton fulanin kwado da su ka sauka a garin zarogi 
Ance wani mai unguwa a wannan lokaci (mai unguwar gidan 
mado) shi ne ke kula da wannan yanki a karkashin shugabancin 
dagacin gari Kokai, wannan mai unguwa ya yi nasanarar sanar da 
dagacin kokai halin da ake ciki na saukar wadannan bakin Fulani, 
take Dagacin ya shawarce shi da abar su ko kuwa akore su, mai 
unguwa ya ce a bar su har sai ida sun zo da wata Fitina. 
Fira da MAZ 09-06-2020 


Haka aka ci gaba da zama tsakanin wadannan Fulanin da Masarautar 
Kokai, amana da yarda mai Karfin gaske ta Kullu a tsakanin su, har 
sai da ta zamanto duk lokacin da masarauta ta yi baki tana kawo su 
ga wadannan Fulani domin su saukesu, hakan ya biyo bayan irin 
kulawa da kyaututtukan da wadannan Fulani su ke bayarwa ga 
bakin. 


Kafuwar masarautar Garin Zarogi 

Bayan wasu shekaru masu yawa aka yi ayaga a masarauta 
Kokai, wannan a yaga kuma ta fada akan garin Zarogi. Ance irin 
wadannan Fadawa da su ka taba ziyartar masarautar kokai su ka ga 
irin abin arzikin da Fulani su ka yi musu ne suka bada shawarar ce 
dakko irinsu a yi masa Dagacin Zarogi. 

Zarogi Musshi ne wanda aka kai gaban Mai martaba Sakin 
Kano aka nado shi a matsayin dagacin zarogi n farko. Masu iya 
magana na cewa Allah ba ya barin wani dan wani ya ji dadi, Allah 
ya dauki rayuwarshi a shekarun da suke Kasa da shekara takwas. 


n | ()5 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Hakan ya sa aka nada Dan’uwanshi Aliyu a matsayin dagaci na biyu 
a wannan masarauta mai Tarihi. Shi ma Aliyu Allah ya dauki 
rayuwarshi a Kasa da shekaru takwas. Zarogi Muhammad shi Allah 
ya zaba a kan wannan karagar Sarauta ta Zarogi. 

A lokacin mulkin wannan dagaci ne Mai martaba Sarkin 
Kano ya sanya dokar cewa duk lokacin da za a kai kudin haraji ko 
jangali ko Ushira a dinga bawa dan Dagaci yana kaisu, da manufar 
fara koyon sha’anonin Mulki da sabawa da harkokin kudi. ance 
Zarogi Muhammad ya yi ko in kula da wannan doka ta mai martaba 
duba da cewa tafiyar Kasa ce ake yi a lokacin ga nauyi kudade har 
zuwa garin Bichi, don haka sai ya rinka aiken wani ysaro mai suna 
Ja’e da wadannan kudade yana kaiwa, kwanci tashi Allah ya dauki 
rayuwar Zarogi Muhammad 

Sai dai Maimartaba Sarki da Fadawansa sun Ki amincewa da 
‘yayan Zarogi Muhammad a lokacin da ake gabatar musu da su da 
manufar zabar daya daga cikinsu a matsayin wanda zai gaji 
mahaifinsu. Maimarataba da fadawansa suka Kara da cewa su fa Ja'e 
su ka sani, domin shi ne ya ke kai kudadn Haraji da Ushira da 
Jangali, bugu da kari shi ne ya san harkokin mulki, (sabanin “yayan 
marigayi Zarogi Muhammad) dan kuwa bas u taba ganinsu a 
wannan wuri ba sai yau. Do haka sarautar ta bar gidan na su ta koma 
unguwar gabas a kan Ja’e mai kai haraji birni. 

Ja'e ya yi kimanin shekara biyar a kan wannan karagar 
mulki, sai ya koma ga mahaliccinshi, hakan shi ya bawa 
dan'uwanshi Amadu gero nasarar zamowa dagaci na biyar a jerin 
gwanan Dagatan wannan Masarauta. 

Fira da MAZ 09-06-2020 


Amadu Gero bai dade a kan karagar mukin masarautar 
Zarogi ba, mai martaba sarkin Kano ABDULLAHI bayaro ya cire 
shi, hakan ya biyo bayan samun shi da wasu laifuffuka da ya aikata, 
don haka ake kiran shi da suna Zarogi Murabus 

Faruwar wannan lamari ke da wuya wani bafade da ake kira 
Kilbu ya dauki Abdullahi ya kai shi gaban Maimartaba Sarki ya 


106 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


kuma roki arziki da a nada shi sarauta, ma'ana ungulu ta koma 
gidanta na tsamiya. Mai martaba ya amince kuma ya nada shi a 
matsayin dagacin wannan masarauta. 

Malam Abdullahi ya kwashe shekaru arba'in yan sarauta a 
wannan gari na zarogi, a cikin shekarar 1990 ya koma zuwa ga 
mahaliccinshi. “Yayan malam Abdullahi sun nemi wannan sarauta 
mai dadadden tarihi, amman ba su samu nasara ba a wannan lokaci, 
sai aka nada Abdullahi alaba (Jinin Ja'e) a kan wannan Sarauta. 
Malam alaba ya yi kimanin shekaru takwasa a kan wannan karaga, 
ya amsa kiran ubangijin musa da Haruna, a wannan lokaci ne aka 
nada Zarogi Rufa'i a matsayin Dagacin wannan masarauta, har 
zuwa wannan lokaci da ake wannan bincike shi ne dagacin 
Masarautar Zarogi. 


Unguwanni da masu Unguwanni Zarogi 
Masarautar zarogi na da unguwanni guda shida, 
Unguwar Cikin gari 

Unguwar Gabas 

Unguwar “Yammalar Fulani 

Unguwar Kiyawa 

Unguwar “yamalar Fulani 


ua e Poa 


Unguwar gashi kwance 
Tammat Bi Hamdulillahi 


2.5.18 Garin Tatsan 

Tatsan na kudu maso gabas da garin Tsanyawa. Garin na 
cikin garuruwan dagatai ashirinin da daya da ke Karamar hukumar 
Tsanyawa. 

Akasarin alummar Garin Hausawa ne, duk da cewa a 
zamanin yau da akwai Fulani. Bangaren sana'o'i kuwa suna 
sana’oin Hausawa kasancewarsu Hausawa. 

Garin Tatsan shi ne Masarautar a suna, amman a zahiri 
hedikwata ko masarautar garin tana garin “Yargwanda, hakan kuwa 
ya biyo bayan wadansu al'amura da suka faru har ta kai ga kashe 


107 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


----=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


wani Dagaci da mutanen Tatsan su ka yi. Don haka dagacin da a ka 
kawo daga baya ya yanke shawarar yada zango a garin ‘yar gwanda 
gudun kada abin da ya faru ga tsohon Dagaci ya faru a gare shi. 

Tatsan tana gabas da garin Tsanyawa, ta yi iyaka da Kasar 
kabagiwa daga yamma, daga gabas kuwa ta yi iyaka da garin 
Danzabuwa da ke Karamar hukumar Bichi, daga kudu ta yi iyaka da 
‘Yanmamman idan an kalle ta ta arewa za a samu ta yi iyaka da 
Kasar Farsa. 


Kafuwar Garin Tatsan 

Duk da cewa ba a iya bayyana lokacin da garin Tatsan ya 
kafu ba, amman an kiyaye da cewa garin ya wanzu a amatsayin wani 
Karamin kauye na maguzawa. 

Wadannan maguzawa suna gabatar da bukukuwansu da 
al'adunsu, misali bikin aure da bikin mutuwa da bikin suna da na 
shan kabewa da bikin budar dawa da sadakar Sarkin noma, da 
sauran bukukuwa da al'adun Maguzawa. Duba M.S Ibrahim, 
Dangantakar ala'ada da addini domin ganin bukukuwan a fadade. 

A wannan yanayi ne aka samu wadansu Malamai su ka zo 
garin na Tatsan. Wadannan malami sun fito daga Kasar Barno, suna 
alakanta dangantakarsu ga Barden yakin Sarkin Barno na wancan 
lokaci. Kasancewar sun yi karatuttuka da dama, yasa su ka zabi aikin 
da'awa, wato yada da koyar da addinin Musulunci a sassan Kasar 
Hausa (Fira da TDT 09-08-2020). 

Da farko sun sauka a garin da niyyar yada zango, amman 
lokacin da su ka lura da yadda mutanen garin ke bukatuwa zuwa ga 
sanin addinin musulunci, sai su ka zauna. A hankali cikin dabaru da 
mu'amala su ka rinka yi musu nuni tare da tayin addinin musulunci. 
Tarihi ya nuna cewa an samu dayawa da su ka amshi addinin 
musulunci a wannan lokaci. 

Bayan wani lokaci aka Kara yin bakin Malamai su ka zo da 
niyyar wucewa ta wanna gari, iyalan barden Sarkin yaki ne su ka 
nema da su sauka a wannan gari, domin su hada Karfi da Karfe su ci 
gaba daharkokin koyarwa da da'awa. 


—— | (38 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 100000000000 


Wannan shi ne dalilin da ya sa su ka bawa wadannan bakin 
Malamai gidaje da gonaki domin su ji dadin zama da samun 
natsuwar koyarwa. 

Dukkanin wadannan al'amura da su ke faruwa wannan gari 
na karkashin masarautar garin Danzabuwa. Allah S.W. T ya jarabci 
Kasar Kano da wata fara a wanan lokaci, farar tana cinye abinci 
sannan tana haifar da wasu cututtuka a binciken masana. Wannan ne 
dalilin da ya sa aka yi umarnni da mutanen ko wani gari su fita su yi 
ta kashe farar. 

Kasancewar Tatsn garin Malamai, su ka yi amfani da 
lakanoni da dabaru irin na Malamai su ka kashe fara mai yawa, 
wadda a nan kurkusa ma ba a kashe kamarta ba. A dan haka 
maimartaba sarki yay aba musu ya kuma roka daga garesu da su 
bayar da maganin (lakanonin) ga sauran garuruwan Kano da ma 
makwabatansu, ba tare da gardama ba suka yi hakan, an kalli 
wannan gudunmuwa ta su a matsayin wani abu da ya taimaka 
matuka wajen ganin an kawo karshen wannan fara a kasar Kano. 

Wannan aiki na mutanen wanna gari ya dauki hankalin 
masarautar Kano ta yi musu tukuici da masarauta, ma’ana ta yi musu 


a-yaga. 


Tarihin Samun Sunan Garin Tatsan 

Binciken da na gabatar na yi karo da alkaluma masu nuni da 
cewa wannan garin na Tatsan ya samu suna ne bayan saukar 
wadannan bakin Malaman, kafin wannan lokaci garin ba shi da 
suna. Na kokarta matuka wajen gano yanda garin ya samu sunan shi 
amman har zuwa wannnan lokaci ban samu gamsasshen bayani a 
kai ba, bayani mai dan Kamshin gaskiya da na yi karo da shi shi ne 
wai Tatsan kalmace a cikin harshen Barebari. Kenan ya zama 
Kalubale ga mutanen Garin Tatsan, su dage su binciko sahihi kuma 
ingantattcen zance akan yanda garinsu ya samu suna, musamman 
kasancewar dukkanin garuruwan Dagatan nan ashirin suna da 
ingantaccen tarihin yadda su ka samu suna 


——— | OO) 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=----================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Kafuwar Masarautar Garin Tatsan 

Ko da aka zo fitar da shugaba sai aka zabi Barde Garba aka 
kaishi gaban sarki aka yi masa dagacin sabuwar Masarautar Tatsan. 
Kasancewarsu yan asalin iyalan barden sarkin yakin Barno sai su ka 
lakabawa Sarautarsu taken Barde, don haka duk wanda ya yi sarauta 
a wannan masarauta ta su ya zama “Barde” 

A lokacin daiwannan gari ya fara girma, an samu baki daga 
sassa daban-daban sun sauka a garin, misali Makera da Makada da 
sauransu, sai wani al'amari ya gifta na rashin fahimta a tsakanin 
dagacin garin da kum talakawansa, maimakon a tsaya a fahici juna 
sai talakawan na shi su ka biyo shi domin su kshe shi, shi kuwa sai 
ya gudu ya zo ya tsallaka titin Katsina Road ya fada kasar 
“Yan'awaki da ke Danzabuwa a wancen lokaci, sun riske shi a 
tsakanin Kaliyawa da Fannu su ka kashe shi, 

A wannan lokaci ne aka nada Barde Abdullahi, 
kasancewarsa Bafilatani sai ya je gaban Sarki Kano na wancen 
lokaci ya yi gaisuwa, sannan ya nema da ya amince masa ya Zauna 
a gefen titi wato 'Yargwanda'” da farko Sarki bai yarda ba sai da ya 
bayyana masa dalilinsa da cewa “Ranka ya dade sun kashe Dan 
uwansu ni kuma me kake tunanin zai faru? Don haka ya zauna a 
Arewa da garin ‘Yargwanda. 


17 *Yargwanda ta zamo wani daji mai fadama mai ni'imomin gaske, da akwai 
“ya” yan itatuwa iri-iri a cikinsa, irin su gwanda da tsada da lemon zaki da gwaiba 
da mangwaro da makamantansu. Bugu da Kari ga wadatar ruwa a yankin. Wannan 
dalilai su ka sanya mutane su ka yi ta Raura suna zuwa wannan yanki da 
mabanbantan manufofi. Misali, da akwai bare-barin da su ka yo Kaura daga yankin 
masarautar Harbau,su ka dawo wannan gari domin su yi noma kuma su yi kiwon 
dabbobinsu cikin kwanciyar hankali. Su kuwa makeran da suka dawo wannan gari 
a wancan lokaci sun yo Kaura ne daga Kasar Katsina, domin ci gaba da gudanar 
da ayyukansu na Kira, musamman a yanzu sun kusanci garin Kano sunfi samun 
damar mabukata kayayyakin da su ke Kerawa. Sai kuma Bugaje da su ka taso daga 
yankin Jigawa suka taho domin noma da kuma neman abinci ta harkar Kida da 
gambara. Wadannan rukunoni guda uku na mutane su ne tarihi ya bayyana a 
matsayin mutanen da su ka fara zama a wannan gari na "Yargwanda tun lokacin 
da yana matsayin daji ko fadama. A hankali mutanen su ka yi ta Kaura su na 
dawowa garin, har ya kafu ya zama yadda yake a yau. 


—————/—”I | 1() 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 100000000000 


Abdullahi ya kwashe shekaru shida yana shimfida Sarauta a 
wannan gari, a wannan lokaci ne wadansu al'amura su ka faru a 
masarautar Danzabuwa har ta kai ga an cire Dagacinsu Ibrahim na 
wancen lokaci, don haka Barde Abdullahi ya garzaya don ya nemi a 
yi masa Dagacin Danzabu,(ma'ana a canza masa masarauta) bisa 
Yardar Allah kuwa ya samu aka ba shi wannan Sarauta a cikin 
shekarar 1947 (Fira da ATY 05-12-2017) 

Alhaji Adamu Muhammadu Barden Tatsa aka zaba a 
wannan lokaci kuma aka nada a matsayin Dagacin wannan 
Masarauta mai tarihi. An nada shi a cikin shekarar 1992, a zamanin 
shugabancinsa an samu cigaba ta fannonin addini Musulunci 
matuka, a shekarar 2008 ya Kwanata gajeriyar jinyar ajali. 

Ko da aka zo fidda Dagaci, sai Allah ya zabi Alhaji Adamu 
Barden Tatsan na biyu, a matsayin Dagacin wannan Masarauta. har 
zua wannan lokaci da ake gudanar da wannan bincike shi ne yake 
jan ragamar wannan Masarauta. 

A wannan lokaci Dagacin Masarautar Kabagiwa Isyaku ya 
je gurin Sarkin Kano Abdullahi Bayero ya nema wa Dansa Adamu 
Sarautar Tatsan, Sarki ya amince ya nada shi. Adamu Isyaku ya 
kwashe shekaru yana sarauta, daga bisani ya koma ga mahaliccinsa 
(Hira da ATY 05-12-2017). 


Ungwanni da Masu Unguwannin Tatsan 
Masarautar Tatsan tana da ungwanni guda goma (10), 
kowacce unguwa akwai Mai'unguwa wanda yake taimaka wa 
Dagacin kula da sha'anonin alumma a unguwar. Unguwanni da 
masu unguwannin na wannan lokaci. 
Unguwar Cikin gari 
Unguwar Tsakuwa 
Unguwar Sabuwar Santa 
Unguwar Kuririya 
Unguwar Yamma = Malam Yusha’u Musa 
Unguwar Kafayau = Malam Bala Madawaki 
Unguwar Kurfi = Malam Murtala Sule 


AI E A A a a 


m | | | 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--=-================ Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


8. Unguwar Tauri = Malam Sunusi Tauri 

9. Unguwar Gabas = Malam Dan'azumi 

10. Unguwar Dabawa = Malam Audu Mukaddas 
Tammat Bi Hamdulillahi 


2.5.19 Garin Farsa 

A cikin masarautun Dagatai ashirin da daya (21) da ake da 
su a Karamar hukumar Tsanyawa ta jihar Kano, akwai garin da ake 
kira da farsa. Akasarin al'ummar garin Hausawa ne da Fulani, 
bangaren sana’a kuwa babbar sana'ar mutanen garin ita ce noma da 
kiwo. Tun a zamanin da, har zuwa wannan lokaci ana Kira sosai a 
wannan yanki, hakan ba ya rasa nasaba da taba zama wani sansanin 
mayaka da garin ya yi a zamani baya. 

Mutanen Farsa suna noma ne irin na damina, a wannan 
noman su ke noma kayan abinci domin ci yau da gobe. 
Farsa na Gabas maso Arewa da garin Tsanyawa, ta yi iyaka da 
Tatsan daga Kudu, daga Arewa ta yi iyaka da Harbau, idan an kalle 
ta ta Yamma ta yi iyaka da "Yan'awaki. Danzabuwa ta Kasar Bichi 
kuwa ta zamo iyaka da Farsa ta Gabas. 


Kafuwar Garin Farsa 

A zamanin da yake yake-yake su ka yawaita a tsakanin 
Kasashen Hausa, an yi ta samun mahara da ke kai wa Masarautar 
Kano hari, wadansu domin daukar fansa a kan wadansu dalilansu, 
wasu kuma domin ganin sun murkushe daular da zimmar shiga 
tarihin garuruwan da su ka kifar da masarautar Kano, hakan kuwa 
ya biyo bayan buwaya da shura da wannan masarauta ta Kano ta yi. 

Mahara da yawa daga Kasar Azbin sun yi ta kai hare-hare ga 
wannan masarauta ta Kano, a lokuta da dama su kan bi ta garin 
Kunchi domin kai harin, ko kuma a lokacin dawowar su. 

Wannan dalili ne ya sa Sarkin Kano na wancen lokaci ya yi 
tunanin samar da wata dabara. Wannann dabara kuwa ita ce ya zabo 
daya daga cikin jarumanshi mai suna Jamo ya yi masa Sarauta 
sannan ya umarce shi da ya koma garin Kunchi ya tare da zummar 
duk lokacin da ya ga mahara sun tunkaro wannan masarauta ya yi 
Kokarin isar da sako ga masarautar Kano, har wa yau a duk lokacin 
da ya ga dakarun da ba su fi Karfin rundunarsa ba, to ya yake su. 


m | 19 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Ya samu nasarar cika wannan aiki kwarai da gaske, 
musamman a lokacin da mahara su ke kan hanyarsu ta komawa 
garuruwansu bayan sun kai hari ko yakar masarautar Kano. 
Wannnan shi ne dalilin da ya sa mahara da yawa su ka rika shakkun 
kai hari ga wannan masarauta a wancen lokaci don kuwa ko da a 
hanyar komawa gida za ku iya fadawa komar Sarki (Hira da NANM 
09-08-2020). 

Irin wadannan dakaru masu tarin yawa su ka kai harin 
sumame masarautar Kano, sai dai a lokacin an lura da su, don haka 
aka fatattake su, suka tsere. A hanyarsu ta komawa gida su ka iso 
garin Kunchi. Ko da Jamo ya lura da su sai ya tayar musu ya yake 
su, da yawa daga cikin su ya kashe su, wadansu su ka gudu da 
mugayen raunuka. A cikin mutanen da su ka samu raunuka wasu 
suka kada su ka yi Yamma, a cikinsu akwai wani barde da ake kira 
Magayaki Farsa tare da dan'uwansa Dafaduk. 

Ko da su ka isa dajin da ya zama Farsa a yau, sai su ka sauka 
a nan su ka yi jinya. A irin yawace-yawacensu na neman abinci su 
ka yi arba da Harbau da Ci-nama da kuma kundu a waje wadanda 
aka bayyana a tarihin kafuwar garin Harbau. Duba tarihin garin 
Harbau domin samun cikakken bayaninsu. 

Da farko sai da su ka nemi su fafata a tsakanin su, amman 
daga baya su ka ajiye makamai su ka zauna a teburin sulhu, wata 
Kila dan kowa ya ji kowa ba dama ne. 

Daga wannan lokaci aka samu kyakkyawar fahimtar juna a 
tsakaninsu, wato (Harbau da Farsa) har ta kai ga Harbau ya nema 
daga gareshi ( wato Farsa) da ka da ya koma gida ya yi zaman shi a 
nan, ma'ana tunda dai har an tarwatsa daula ko rundunarsa an kashe 
"yan'uwa da abokansa idan ya koma gida mai zai yi a can? 

Farsa da dan'uwansa Dafaduk sun aminta da wannan 
shawara suka zauna a wannan daji, su ka zama kamar "yan'uwa su 
ka ci gaba da tsare-tare da farauta a wannan daji. Ko a lokacin da su 
ka Kulla wannan aminantaka Farsa da adan'uwansa bas u yarda su 
bar rumfar zanarsu da su ka gina a can dajin ba, don haka duk 
lokacin da su ka gama farauta su kan koma rumfarsu ne. 


—————|— | | 3 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


Zanen rumfar da Farsa da dan'uwansa su ka hada 
jim kadan bayan sun gama jinya a dajin 
da ya zama garin Farsa a yanzu. 


Daga wannan lokaci aka ci gaba da samun bakin mafarauta 
da su ke zuwa wannan daji suna zama, amman bisa yarjejeniya da 
amincewar Farsa da dan'uwansa Dafaduk. A hankali har dajin ya 
zama wani kauye ko sansanin mafarauta. Daga bisani aka samu 
saukar makera da Mahauta da sauransu (Fira da ATY 05-12-2017). 


Tarihin Samuwar Sunan Garin “Farsa” 

Bayani ya rigaya ya gabata a baya cewa mayaki Farsa ne ya 
fara zama a wannan daji. A takaice dai garin ya samu suna ne daga 
Magayaki Farsa wanda ya zamo sila ko asalin assasa garin Farsa, a 
wancen lokacin, idan ana son tafiya zuwa ga dajin akan ce “mun tafi 
wajen Farsa”, a hankali da garin ya zama gari sunan ya ci gaba da 
bin sa har zuwa yau har gobe. 


Kafuwar Masarautar Garin Farsa 

Lokacin da aka tashi yin a-yaga sai aka lura da irin 
gudunmuwar da wadannan mafarauta su ke bayarwa a lokacin yake- 
yake, don haka aka yi musu tukwici da masarauta sukutum da guda. 


MMMM] | 4 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-===-================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Magayaki Sani (1860-1869) shi aka nada a matsayin 
Dagacin wannan Masarauta na wancen lokaci. An nada shi a cikin 
shekarar 1860, ya kwashe hekaru tara (9) yana mulkar wannan 
Masarauta, daga bisani ya koma ga mahaliccinsa a cikin shekar 
1869. 

Wannan shi ne dalilin da ya sa aka zabo Magayaki 
Abdulkadir (1874-1880) ya yi shekaru goma sha shida (16) kafin ya 
rasu. Ya rasu a cikin shekarar 1880. 

Magayaki Adamu (1916-1946) shi ne ya samu nasarar zama 
Dagaci a wannan lokacin, sannan ya yi shekaru talatin (30) a kan 
karagar Sarautar Dagcin Farsa. 

Magayaki Abdu (1946-1961) ya yi shekaru sha biyar (15) a 
sarauta. Magayaki Abdulkadir (1964-2012) kuwa ya yi shekaru 
arba'in da takwai (48). Sai kuma 

A wannan lokaci aka zabo Magayaki Rabi'u, aka nada shi a 
matsayin Dagacin wannan Masarautar mai tsiohon tarihi, har zuwa 
wannan lokaci da ake wannan bincike shi ne ke jan ragamar 
masarautar. cikin shekarar 2012- 

Bisa ga dukkan alamu da akwai wadansu Dagatai da su ka 
yi Sarauta a wannan masarauta, sai dai har yanzu ina kan bincike 
akan gano sunayensu da shekarunsu a sarautarsu, za a fahimci 
wannan bayani nawa idan aka yi duba na tsanaki da tsarin shekarun 
zangunan sarautar ma’ana akwai gibi mai yawa a ciki. 


Rubutaccen bayani daga Nura Wakilin Maigarin Farsa 09- 
08-2020) 


Unguwanni da Masu Unguwannin Masarautar Farsa 

Kamar kowacce Masarauta, Masarautar Farsa na da 
Unguwanni guda biyar (5) a cikin ta, kowacce unguwa za a same ta 
unguwa ce mai dadadden tarihi, watakila dadewarsu da bunkasarsu 
ne ta sa wasu daga cikin su su ka zamo garuruwa a yau, muna fata a 
samu wani maibincike da zai dauki wasu daga cikin unguwannin 
masarautun Tsanyawa ya yi rubutu a kan tarihinsu. Ga unguwanni 


115 


BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


------------=-------=== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


da masu unguwannin Masarautar Farsa na wancen lokaci kamar 
haka: 


1. Unguwar cikin gari Malam Habibu musa 

2. Unguwar Dadin zama Malam Ado Abubakar 

3. Unguwar Dorayi Malam Dayyanu Isah 

4. Unguwar ‘Yan’amar Malam Zubairu Abdullahi 

5. Unguwar ‘Yannawasa Malam Usman Bawa Isah 
Tammat Bi Hamdulillahi 


116 
BABI NA BIYU: Tarihin Masarautun Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


BABI NA UKU 
GIDA DA HAKIMCIN MASARAUTAR TSANYAWA 
3.0 Gabatarawa 
annan babi zai nazarci yanda tsarin gidan Hakimi yake, 
sannan zai duba ma'aikatan da su ke aiki a Karkashin 
Masarautar Hakimin. Har wa yau babin zai kokarta ya 
taskace sunaye da tarihin hakiman da aka yi a wannan gida na mai 
dadadden tarihi. 


3.1 Hakimci a Garin Tsanyawa 

An fara hakimci a garin Tsanyawa a shekarar (1976/1977), 
duk da cewa kafin wannan lokaci akwai Dagatai ko masarautun 
Dagatai a wannan gari amma suna karkashin kulawar Hakimin 
Bichi na wancen lokaci, wato Wamban Kano Abubakar. 

A wannan shekara ne Gwamnatin Jihar Kano da Masarautar 
Kano su ka cim ma matsaya a kan Kara hakimai da masarautu a Jihar 
Kano. Ko da tsari ya fada a gundumar Bichi sai Maimartaba Sarkin 
Kano Alhaji Dr. Ado Bayero ya tambayi Maigirma Hakimin Bichi 
na wancen lokaci wato Wamban Kano Alhaji Abubakar ra’ayinsa a 
kan garin da ya dace a fitar kuma a yi musu masarauta mai zaman 
kanta, Wamban Kano ya shawarci Sarki da cewa babu garin da ya 
cancanta kamar garin Tsanyawa duba da wadansu dalilai guda uku, 
dalili na farko shi ne yawan mutanen garin, dalili na biyu kuma garin 
yana bakin babban titi, dalili na uku kuma shi ne yawan Dagatan 
garin da irin kudin da su ke samarwa na Haraji da Jangali da ushura 
da makamantansu. 

Cikin wannan hali wadansu masu fada a ji daga garin Bichi 
suka fito da ra'ayinsu na yi wa garin Danzabuwa zawarcin wannan 
Hakimci, har wa yau sai ga wata Kungiyar jama’a da su ke ganin 
dacewar samar da wannan ci gaba a garin Kunchi a ganinsu 
kasancewar Kunchi a lungu da kuma yanda garin Tsanyawa ya darar 
mata a fannin ci gaba to kamar idan aka yi musu wannan Hakimcin 
za su dago su ma a goga da su. 


117 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


Aaa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


A lokacin da al'amura su ka fara damewa duka rukunonin 
uku su ka shiga zawarcin wannan cigaba ka'in-da-na'in sai Allah ya 
haska wa Marigayi Adamu Salihu Tsanyawa wata dabara, wadda ta 
taimaka ga cikar manufar. Dabarar kuwa ita ce, ya nemo masana ya 
sanya su suka zana taswirar Tsanyawa mai bayyana fadin kasarta da 
albarkatunta tare da yawan kauyukanta da yanayin kasar da sauran 
al'amuran da su ka dangace ta. 

Bai zame ko ina ba, sai gaban Maimartaba Sarkin Kano 
Alhaji Dr. Ado Bayero, bayan ya yi gaisuwa ya bayyana masa 
wannan taswira sannan ya ba shi kwafinsa tare da yi masa Karin 
bayani, lamarin ya taimaka matuka wajen kara fahimtar da Sarki 
fifikon garin Tsanyawa a a kan sauran abokan neman Hakimcin. Ko 
da ya tashi sai ya doshi gidan gwamnati na wancen zamani (Mulkin 
Soja) ya yi sa'ar riskar gwamna kuwa, bayan ya yi masa iso sun 
gaisa sun huta sai ya bayyana masa wannan taswira tare da neman 
alfarmar a kalli garin Tsanyawa a wannan lamari (Fira da ASA 22- 
12-2020). 

Kwana Takwas da wannan al'amari aka samu sanarwar 
kirkirar sabuwar Masarautar Tsanyawa tare da Nado mata hakimin 
riko. Kasancewar a wannan lokaci ba bu ginanniyar masaurata 
wadda hakimi zai zauna, ya sa aka yi amfani da cibiyar horar da 
mata sana'oi'? da ke daura da makarantar Firamare ta farko a 
Karamar Hukumar Tsanyawa domin gudanar da al'amuran fada. 


Gidan Hakimin Tsanyawa a shekarar 2022 


18 Women Center da ke cikin garin Tsanyawa kofar adamu salihu a yau, sai dai a 
lokacin ba wannan ginin bane, ma’ana a yanzu an sabinta shi. 


118 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Hakiman Tsanyawa 

An yi Hakimai da dama a wannan Masarauta, wadansu nado 
su aka yi domin gudanar da mulki, wadansu kuma an turo su ne 
wakilci na wucin gadi. Hakiman da aka yi sune kamar haka: 


Wakili Mai Kano (1976-1977) 

Kamar yadda aka bayyana a sama cewa, an Kirkiri hakimci 
a masarautar garin Tsanyawa a shekarar 1976, don haka mai 
martaba Sarkin Kano Alh. Dr. Ado Bayero ya aiko da wakilinsa 
domin rike masa wannan masarauta na wucin gadi, kafin ya zaĵo 
kuma ya nado Hakimi na din-din-din. Wakili Maikano shi ne wanda 
aka kawo a wannan lokaci, Kenan ya zama Hakimin riko na farko a 
wannan Masarauta. Har sai a cikin shekarar 1977 aka nado hakimin 
Tsanyawa, wanda ya karba daga hannun wakilin Sarki wato Wakili 
Maikano, wanda aka nado a wancen lokaci sh ne Danmaje Mamuda. 


Danmaje Mamuda (1977-1978) 

‘Dan maje Mamudu Bayero Kane ne ga mai martaba Sarkin 
Kano Alh. Ado Bayero, shi ne Maimartaba Sarki Ado ya nado 
domin ya zo ya zamo masa Hakimi a garin Tsanyawa, hakan ya ba 
shi damar zamowa nadadden Hakimi na Farko a wannan masarauta. 

Tarihi ya taskace cewa lokacin da Danmaje zai zo garin 
Tsayawa ya taho da Fadawansa da makadansa da sauran mutanensa 
zuwa wannan Masarauta. Daga cikin mutanen nasa akwai: 


1) Shamaki Inuwa 

2) Sakatare Malam Yahya 

3) Mai kula da dawaki Malam Shehu 

4) Makada Malam Ilu da Danfulata !? 


Sai A shekarar 1978 aka tashi Danmaje Mamuda daga garin 
Tsanyawa aka yi masa Hakimcin garin Kumbotso. Duka-duka ya yi 


19 Tun a wannan lokaci Musa mai banga da Almu su ke koyan kida da waka daga 
wadannan Mutane 


119 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


shekara daya a kan karagar hakimcin wannan gari, wannan dalili ne 
ya sanya aka nado hakimi na biyu a wannan gari. Hakimin da aka 
nado shi ne Sarki Aminu Danmadaman Kano (Fira da SIF 25-07- 
2020). 


Sarki Aminu Danmadaman Kano (1978-1985) 

Kasancewar Danmaje Mamuda ya tafi da ma'aikatansa 
sabuwar Masarautarshi, Sarki Aminu Danmadaman Kano ya taho 
garin Tsanyawa da yara da fadawansa. Wadanda za su taimaka masa 
tafiyar da sha'anonin mulki a wanna gari. Wasu dagacikin mutanen 
da ya zo da su sun hada: 


- Sankira Abdullahi Mai Kano 

- Shamaki Marigayi Ibram Gwadabe 
- Zagi Aria 

- Sarkin Gida AI 


A farkon zuwan sa ya yi aiki da tsohon Sakataren20 da ya 
samu, saboda shi ba a tafi da shi ba, amma daga bisani sai aka canza 
masa aka ba shi Malam Sada a matsayin sabon Sakatare. 

Kasancewar a wannan lokaci ba a fitar da Jigawa daga cikin 
Kano ba, sai aka dauke Hakimin Tsanyawa wato Sarki Aminu, aka 
mayar da shi Hakimci a masarautar Gwaram da ke jihar Jigawa a 
yau, an dauke shi a shekarar 1985. Hakan shi ya haifar da nado 
sabon Hakimi zuwa garin Tsanyawa. Wanda aka nado a wancen 
lokaci shi ne Danmajen Kano Zakari. 


Danmajen Kano Zakari 1985- 

Lokacin da dan maje zakari ya zo masarautar Tsanyawa ya 
samu masarautar da ma'aika na lokacin Sarki Aminu, ma'ana ba a 
tashi tare da su ba. Tarihi ya bayyana cewa Sarki Aminu ya tafi da 
zagagensa da shamakinsa ne kawai. Wannan dalili ya sanya 


20 wato Malam Yahaya 


120 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Danmajen Kano Zakari ya taho da nashi zagagen da shamaki, su ne 
kuwa kamar haka: 

- Shamaki Malam Ibrahim 

- Zagage Garba Kwasau da Masta 


Sai kuma sarkin gida da ya zo da shi, kafin zuwan shi ba a 
taba samun weni hakimi da ya yi Sarkin gida a wannan masarauta 
ba. 


Wakili Shehu 

Kasancewar Allah ya ya jarabci Danmaje Zakari da rashin 
lafiya mai tsanani, har ta kai ba ya iya gudanar da harkokmin mulki, 
sai Maimartaba Sarkin Kano Alh. Dr. Ado Bayero ya kawo wakili 
domin ya zama hakimin Tsanyawa na wucin gadi. A wannan lokaci 
Danmajen Kano yana ta Kokarin neman magani, bayan ya samu 
lafiya sai ya dawo fada shi kuma wakili shehu ya koma Kano. 

Tarihi ya bayyana cewa Danmaje zakari bai dade da aurar 
daya daga cikin “ya” yan Maimartaba Sarki Ado ba ya kwanta ciwon 
ajali. Wannan rasuwa ta shi ita ta haifar da nado sabon hakimi ga 
wannan masarauta, wanda Allah ya zaba a wannan lokaci shi ne: 


Alh. Ummaru mai Zaure Dan Amar din Kano 
Alhaji Umaru mai zaure an yi masa sarautar danamar din 
Kano, kana daga bisani aka yi masa hakimcin masarautar Tsanyawa. 
A lokacin zuwansa ya taho da Ibrahim Wakili, ya ci gaba da 
aiki da tsofaffin fadawa da zagage da sauran ma’aikatan da ya samu 
a masarautar. 


Tarihi ya bayyana Wawa Kwale a matsayin Wawan Sarki da 
ya bayar da gudunmuwa irin ta sa a wannan Masarauta tun daga 
lokacin Danmaje Mamuda har zuwa lokacin Dan Amar din Kano 
Alhaji Ummaru Mai zaure. 

A zamanin wannan hakimi ne aka yi fadan mobile a 
Tsanyawa a shekarar 2000, har wa yau bayan yan kwanaki da yin 
wannan fada Allah ya dauki rayuwarshi ta sanadiyar hadarin mota 
da ya ritsa da shi a garin Soro daya Karamar hukumar Tsanyawa. 
Hadarin ya ritsa da shi da dansa da direbansa, sai dai shi kadai ne 


121 


BABI NA UKU; Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


------=-----=-------=== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssso 


Allah ya dauki rayuwarshi a lokaci. Ya rasu jim kadan bayan an kai 
shi asibitin Nassarawa da ke cikin birnin Kano. 


Alhaji Abdullahi Sarki Aminu Karo na biyu 200- 2020 

Alhaji Abdullahi Sarki Aminu (danmadaman Kano) wanda 
aka dauke daga hakimcin Tsanyawa aka mayar da shi hakimci a 
masarautar Gwaram, ya ajiye hakimcin gwaram din saboda 
wadansu dalilai. 

Dan haka a wannan lokaci an Kara nado shi hakimcin 
wannan masarauta ta Tsanyawa karo na biyu. Alhaji Abdullahi Sarki 
Aminu ya shimfida mulki a wannan masarauta har zuwa shekara ta 
dubu biyu da ashirin. 

Abinda ya kawo Karshen mulkinsa kuwa shi ne, a shekararar 
ta 2020 “Yanmajalisu Karkashin jagoranci Dr. Abdullahi Umar 
Ganduje (Gwamnan Kano) suka kirkiri Karin sababbin masarautu 
guda hudu ( masu wukar yanka) daga tsohuwar masarautar ta Kano 
ma'ana dai an yaga masarautar Kano zuwa gida hudu kamar haka: 
- Masarautar Kano 
- Masarautar Bichi 
- Masarautar Karaye 
- Masarautar Gaya 

Tsanyawa ta fada cikin sabuwar masarautar Bichi, karkashin 
jagoranci Sarki Aminu Ado Bayero, dan haka Alhaji Abdullahi 
Sarki Aminu ya ajiye saboda bai gamsu da sabon tsarin ba. 

Kafin ya ajiye Hakimci ya yi aiki da Ummaru Muhmad, 
wanda daga bisani Allah ya dauki rayuwarsa, hakan shi ya haifar da 
bayar da kujerar ga Malamin Hakimi na biyu, wato Maigarin 
‘Yankamaye na wannan lokaci. 


Alhaji Aminu Ado Bayero Sarkin Bichi na Farko 
(2009- 15-maris 2020) 


122 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Alhaji Aliyu Ado Bayero 

Kamar yadda aka bayyana a sama cewa, Hakimin Tsanyawa 
Alhaji Abdullahi Sarki Aminu ya ajiye Hakimci saboda rashin 
gamsuwa da Kirkirar sababbin masarautu. A wanna yanayi ne 
Maimartaba Sarkin Bichi ya kawo hakimin Kunchi zuwa masarautar 
Tsanyawa domin ci gaba da tafiyar da sha’anin Mulki. 

Kasancewar an kawo shi hakimci ne na wucin-gadi, bayan 
wata biyu aka dauke shi aka kawo sabon nadadden Hakimi. Wanda 
aka kawo shi ne Alhaji Mu'awuya Abbas Sunusi Danmakwayon 
Bichi (Hira da S. I. F 25/07/2020). 


Alhaji Ma’awuya Abbas Sunusi Danmakwayon Bichi 2020- 

A shekarar 2020 ne, Maimartaba Sarkin Bichi na lokacin 
wato Alhaji Aminu Ado Bayero ya tabbatar da Sarautar 
Danmakwayon Bichi ga Alhaji Mu'awiyya Abbas Sunusi, kana 
daga bisani ya yi masa Hakimin Tsanyawa. 

Har izuwa wannan lokaci da nake gudanar da wannan 
bincike shi ne Hakimin Tsanyawa. 

Wasu alkaluma na nuni da cewa, a dukkanin Hakiman da 
aka yi a baya ba a samu hakimin da ya ja Talaka a jikinsa kamar 
wannan Hakimi ba. Don kuwa a lokacinsa Talakawan Tsanyawa 
suka fara ganin Hakimi a gidajen “suna” da “dauri aure” da 
“addu’oin mutuwa ko kuma na ta'aziyya”. Wannan ziyara ko 
halartar taro ba ta tsaya ga attajiran gari ko yan fada ba, a'a ta fadada 
har ga sauran Talakawan gari ma. 


Alhaji Mu'awuya Hakimin Tsanyawa 


123 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesessessss 


A lokacin Mulkin Mu'awiyya aka dauke Sarki Aminu Ado 
Bayero daga masarautar Bichi aka kawo sabon Sarki kuma Sarki na 
biyu a jerin gwanon sarakunan masarautar Bichi, wanda aka kawo a 
wannan lokaci shi ne Sarki Alhaji Nasiru Ado Bayero?1. Shi kuma 
Alhaji Aminu Ado Bayero, aka yi masa sarautar Sarkin Kano, jim 
kadan bayan sauke Sarki Sunusi na II da gwamnatin jihar Kano ta 


yi. 


Wakilin Hakimi 

Wakilin hakimi shi ne mai amso sako daga wani zuwa 
hakimi, ko kuma daga hakimi zuwa wani ko wasu talakawa zuwa 
maigirma hakimi. Wakilin Hakimi shi ne ke wakiltar Hakimi a inda 
ba zai samu halarta ba ko kuma ba ya nan. Dukkanin abin da wakilin 
Hakimi ya tabbatar ko ya Kaddamar kamar Hakimi ne da kansa ya 
tabbatar da shi. 

Wata Kila shi ya sa Hakimi ba ya zabar wakili face 
amintaccenshi wanda ya yaba da natsuwa da jajircewarshi. 


Wakilan Hakimin da aka yi a Masarautar Tsanyawa 

An yi wakilan Hakimai da dama a wannan masarauta mai 
albarka, ga sunayensu da hakiman da su ka yi wa wakilcin kamar 
haka: 


Wakili Hakimi 
1) Shamaki Inuwa Danmaje Mammuda 
2) Ibrahim Sarkin Kasuwa Danmaje Zakari 


3) Abdurrrahaman “Yankamaye  Danmaje Zakari 


21 Ya zama Sarkin Bichi na biyu, ya gaji kujerar daga kaninsa Aminu Ado Bayero, 
kafin nada shi a matsayin Sarkin Bichi shi ne Ciroman Kano, babbar sarauta ta 
"ya yan Sarkin Kano. Ya taba zama Turakin Kano, Hakimin Nassarawa. Alhaji 
Nasiru Ado Bayero, hamshakin dan kasuwa ne, duk da cewa ba shi bane babba a 
"ya yan marigayi Sarki Alhaji Ado Bayero, amma yana da matukar Kima a wajen 
'yan'uwansa har wasu na daukar sa tamkar uba gare su. 


124 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


4) Alhaji Magaji Fama Danmaje Zakari 
5) Ibrahim Gwadabe Danmadami 
6) Sarkin Kasuwa Ibrahim Danmadami 


7) Ibrahim Wakili 


8) Alhaji Idi 


9) Ibrahim Wakili 


Dan'amar 
Danmakwayan Kano 
Danmakwayon Kano 


10) Ado Abdullahi Aminu Danmakwayon Kano 
11) Alhaji Dayyabu Fama Alhaji Aliyu A. Bayero 
12) Alhaji Datti Sani Kabara Danmakwayan bichi 


(Hira da SIF 25-07-2020) 


3.2 Sarautu da Aikace-Aikace a Masarautar Tsanyawa 

Kamar yadda aka sani kowace fada ko masarauta tana da 
sarautunta da ma'aikatanta da su ke taimaka mata wajen tafiyar da 
al'amuran mulki, a wannan masarauta ma ta Tsanyawa akwai su, 
duk da cewa akan samu wasu sarautun sun dace da na wata 
masarauta, wasu kuma sun kebanta ga masarauta zuwa masarauta. 
Ga wasu mukamai a masarautar tare da aikace-aikacensu: 


- Mukaddas 


- Malamin Hakimi 


Mai kaddamar da ayyukan Hakimi a gidan Sarki, 
wakilin hakimi ne akan sha'anonin fada amman a 
gidan Sarki. 

Shi ne Sakataren Hakimi, mai amsa da aika saKonnin 
masarauta a rubuce, tare da lamuncewar Hakimi. 


- Malamin Hakimi 2 Mataimaki ga Malamin Hakimi, musamman a 


- Babban Zagi 


- Maidawakai 


- Sarkin Gida 


lokacin da ayyuka su ka yi masa yawa ko wani uzuri 
ya hana shi zuwa fada. 

Mai shiga gaban Hakimi a lokacin tafiya shi ne ke 
rike kwagiri da takalman Hakimi, shi ne shugaban 
duk wani zagi a Fada. 

aikinsa kula da lafiyar dawakan gidan Hakimi, tare 
da ba su abinci da makamantan hakan. 

Sarkin Gida sunan ya rigaya ya bayyana kansa, wato 
Sarki ne da ke kula da shige-da-fice da sauran 
sha'anonin da su ka danganci lamarin gidan Hakimi. 


125 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


- Makama Makama shi ma Zagi ne, yana taimaka wa babban 
Zagi a kan harkokin kare lafiyar Hakimi da sauran 
fadanci. Yakan tsaya a gaban Hakimi shi ma. 

- Maji Dadi Aikinsa ne kula da lafiya tare da samar da abinci ko 
abin sha ga maigirma Hakimi ko bakinsa a duk 
lokacin da aka bukata. 

- Galadima Galadima shi ma zagi ne, yana taimaka wa Babban 

zagi da makama a mabanbantan lokuta. 

Wakilin Hakimi Mai karbo sako daga talakawa ya kai ga Hakimi, ya 


amso daga Hakimi ya kai wa jama’a. Mai wakiltar 
Hakimi a inda ba ya nan. Duk abin da ya zartar 
tamkar Hakimi ne ya zartar da shi. 


Wakilan Sarki Hakimai ne da Sarki ya ke ba wa rikon masarauta, 
sai dai suna rikon Kwarya ne, a kowane lokaci za a 
iya karbe rikon da aka ba su. 


- Direba 1 Mai tuka hakimi a mota, baya tuka wanin hakimi sai 
da izinin hakimi ko wata lalura mai Karfi. 

- Direba 2 Mai tuka iyalan Hakimi, baya tuka Hakimi sai idan 
ba direban Hakimi. 


Wawan Fada Masu ba da nishadi ga Hakimi 
Makadan Fada Masu yin waka da kida ga Hakimi 
- Danmori Aikinsa kamar na Sarkin gida ne sai dai shi yakan 


shiga har dakin Hakimi, ba shi da iyaka a gidan 
Hakimi. 


3.2.1 Tsarin Albashin Masarautar Tsanyawa 

Duba da yadda ma’aikatan wannan masarauta su ke sadaukar 
da lokutansu da rayuwarsu domin ganin sun ciyar da wannan 
masarauta gaba, bugu da kari suna da iyali da bukatun rayuwa na 
yau da kullum. Ya sa aka sanya su a tsarin biyan albashi na wata- 
wata, akwai wadanda gwamnatin jiha ke biyan su, akwai kuma 
wadanda Karamar hukuma ce ke biyan su. Misali Tsanyawa tana da 
masu Unguwanni 112 ko wane daga cikin su yana karbar albashinsa 
ne daga Karamar hukuma haka abin yake ga Dagatai 21 na wannan 
Karamar hukuma. 


126 
BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Idan mu ka kalli tsarin gida ko masarauta ta Hakimi kuma 
ana biyan albashi ga Direbobi da sauran mukaman masarautar. Akan 
samu masu alawus a wata-wata daga Karamar hukumar. A lokuta da 
dama ma'aikatan fada sukan rabauta da kyaututtuka daga baki da 
kuma mai girma Hakimi, musamman a lokutan azimi da bukukuwan 
Salla da lokutan damina domin su yi noma (Hira fira da S.I.F 25-07- 
2020). 


Biyayya da Girmamawa a Masarautar Tsanyawa 

Kalmar girmamawa da biyayya suna da kamanceceniya a 
harshe Hausa, a takaice dukkanin ma'aikata da talakawa suna 
mutunta Maigirma Hakimi, suna ba shi girmansa da Allah ya ba shi, 
suna kawo masa wasu shari’o’i domin yin sulhu ko hukunci a 
tsakaninsu, sannan ana bayyana masa dukkanin al'amuran da su ka 
faru ko su ke faruwa a ciki da wajen Karamar hukumar. Shi kuwa 
kasancewar sa Uba ga Talakawana, yana Tausaya musu, yana ba su 
shawarwari da sulhu a tsakaninsu, a lokuta da yawa ma yakan yi 
‘yan aikace-aikacen da ba su fi Karfinsa ba a garin, gudun ka da a ce 
sai gwamnati ta zo ta yi. 

A bangaren Dagatai kuwa, kamar yadda mutanensu su ke 
girmama su, haka su ma suke girmama Maigirma Hakimi, duk 
hukuncin da su ka zartar sai sun sheda masa, haka zalika suna zuwa 
zaman fada don gaisuwa a gare shi. 


127 


BABI NA UKU: Gida da Hakimcin Masarautar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


BABI NA HUDU 
KASUWANCIN MUTANEN GARIN TSANYAWA 

4.0 Gabatarwa 

annan babi zai yi nazari ne a kan yadda yanayin 

kasuwanci ya ke a wannan Karamar hukuma ta 

Tsanyawa. Babin zai bibiyi tarihin wadansu kasuwanni 
da ke yankin, har wa yau zai lalubo wadansu tsofaffin 'yankasuwa 
da attajirai da aka yi a yankin. Ana sa ran kawo tarihin kasuwannin 
Karamar hukumar, wadanda su ke raye da kuma wadansu da aka yi 
a baya. 


4.1 Kasuwanni 

Allah ya albarkaci wannan Karamar hukuma da wadansu 
kasuwanni guda goma masu dogon tarihi da girma da shahara a 
lokutansu, a cikin kasuwanni guda shida sun mutu saboda wasu 
dalilai, guda daya kuma ta raunana kwarai da gaske. Kasuwanni 
biyu kuma suna nan har zuwa wannan lokaci da muke ciki. 
Kasuwannin da suke raye su ne kasuwar “Dumbulun” da kuma 
kasuwar “Tsanyawa” da sabuwar kasuwar dabbobi ta garin 
“Yankamaye sai kasuwar garin “Gurum” wadda ta samu rauni mai 
girman gaske. 


4.1.1 Kasuwar Garin Dumbulun 

Kasuwar Dumbulun daya ce daga cikin manyan kasuwannin 
da ke samar wa jihar Kano kudaden shiga. Wannan kasuwa tana 
farkon shiga garin Dumbulun ga mai tafiya daga garin Tsanyawa, 
ma’ana tana Arewa da garin Dumbulun, bakin babbar hanyar shiga 
garin. 

Kasuwar tana ci ne so daya a mako, wato kowacce ranar 
Talata. Jama’a na halartar kasuwar daga sassa daban-daban na 
Arewacin Kasar nan. Ana siyar da abubuwa iri-iri a cikinta, kama 
daga kayan abinci har zuwa dabbobi da ababan sufiri da dai 
sauransu. 


128 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


------------=------==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


Kasancewar ta tsohuwar kasuwa ya sa har zuwa yanzu ba a 
samu wani gamsasshen bayani a kan lokacin da kasuwar ta kafu ba. 
Duk da cewa wadansu masana tarihi na Kiyasta shekarun kafuwar 
kasuwar da shekaru dari biyar (500) baya. 

A lokacin wannan bincike da aka gudanar, an yi katarin 
samun wadansu bayanai da ke nuna cewa har bayi an siyar a cikin 
wannan kasuwa, musamman kasancewar ta a hanyar da fatake ke bi 
don zuwa Kasar Sakkwato. 

Duk da kasancewar ta babbar kasuwa, mai hada burane daga 
sassa daba-daban na Kasar nan, za a iya bayyana ta a matsayin 
kasuwar da ta samu rauni, musamman idan an kwatanta ta da yadda 
ta ke a baya”? (Hira da KDD). 


$ A NA 
Zanen Hoton wani sashe na kasuwar Dumbulun 


4.1.2 Kasuwar Garin Tsanyawa 

Ita kuwa kasuwar garin Tsanyawa tana ci a ranar Asabar ne, 
sai dai Karamar kasuwa ce musamman idan aka hada ta da kasuwar 
garin Dumbulun. Bincike ya nuna asalin kasuwar Tsanyawa tana 
tsallaken titi ne, ma’ana tsalaken Kudu dab da gidan marigayi Alhaji 
Adamu Salihu Tsanyawa, lokacin mulki marigayi Fama Aliyu ya 
dauke ta daga nan ya mayar da ita inda ta ke a yanzu. 

Tarihi ya bayyana Alhaji Nasiru mai gidan gona a matsayin 
mutumin da ya bayar da gudunmawa mai karfi lokacin canza 
kasuwar nan ta hanyar bayar da filayen sabuwar Kasuwa. 


22 Duba Tarihin garin Dumbulun a babi na biyu domin samun bayanin kasuwar a 


fadade 


129 
BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesessesessss 


Duk da kasancewar ta Karamar kasuwa ana gudanar da 
harkokin kasuwanci a duk ranar da kasuwar ke ci. Mutane daga 
nisan duniya sukan halarta domi siye ko siyar da hajarsu. Kasuwanin 
da su ka yi tashe su ka mutu daga baya sun hada da: 

- Kasuwar garin Gurun, 

- Kasuwar garin Yankamye 
- Kasuwar garin Harbau 

- Fulotin Auduga 

- Dalar Gyada 


4.1.3 Kasuwar Garin Gurun 
Kimanin shekaru Talatin da bakwai (37)?3 da su ka shude, 
akwai babbar kasuwa a garin da ake kira da Gurun. Sai dai cewa 
wasu dalilai da tasirin zamani sun sanya kasuwar ta raunana a yanzu. 
A lokacin da kasuwar ta yi tashe tana ci ne sau daya a sati, wato a 
duk ranar Laraba. Ana samun al umma daga garuruwa daban-daban 
da suke zuwa cin wannan kasuwa. 
Yanayin cikar kasuwar da girmanta ne ya sanya mutane su 
ke yi mata kirari da: 
“Ta Madawaki mai cika har gawo? 
In kin yi fushi ko har Uruku?” 


4 


Za a iya bayyana dalilai guda biyu a matsayin dalilan 

mutuwar wannan kasuwa. Dalili na farko shi ne 6ullowar kasuwar 
garin Danzabuwa, bugu da Kari ga ta a bakin babban titi. 
Dalili na biyu kuwa shi ne, an yi wani hatsabibin Sarkin fawa a 
wannan gari wanda ake kira da suna Bante. Wannan Sarkin fawa ya 
shahara Kwarai a kan harkokin sihiri da tsafi, ya taka muhimmiyar 
rawa wajen tabbatar da bunkasar wannan kasuwa ta hanyar 
lakanoninshi. Bante ya sheda wa mutane cewa da zarar ya mutu 
wannan kasuwa za ta mutu domin haka su ka yi yarjejeniya da 
aljanu. 


3 Ana nufin wadansu gawuna da ke yamma da kasuwar. 
** Uruku na nufin makabarta, ana yin kirarin kasancewar da akwai makabarta a 
gabas maso arewa da kasuwar. 


130 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


Jim kadan bayan mutuwarsa al'amuran wannan kasuwa su 
ka fara lalacewa. Duk da cewa an nada sabon Sarkin fawa Ali da 
manufar farfado da kasuwar, amma ba a samu nasarar da ake nema 
ba, maimakon farfado da ita ma, sai ta Kara Kasa. Wannan zai iya 
zama dalilin da ya sa ba a Kara nada wani Sarkin fawa ba bayan 
rasuwar Sarkin Fawa Ali (Hira da SMT 07-07-2020). 

Tarihi ya bayyana cewa daga baya an samu dan Sarkin fawa 
Bante da ya dauki aniyar yin dukkanin wadansu al'adu da 
mahaifinshi ya yi domin ganin ya farfado da kasuwar, sai dai bai 
dade a duniya ba daga lokacin da ya dauki wannan kudiri. 


4.1.4 Kasuwar Garin "Yankamaye 

Wannan kasuwa ta kasance a Tsohon garin "Yankamaye??. 
Kasuwar tana ci so daya a mako, a ranar juma’a tun daga safiya har 
zuwa dare. Bayan an Kirkiri garin ”Yarkucaka (sabon garin 
"Yankamaye) an koma, sai shuwagabanni su ka yi ummarni da a taso 
da kasuwar a dawo da ita wannan sabon gari mai babban titi da tsari. 

Kasancewar kasuwa kafin Allah ce, sai mutane su ka Ki amsa 
wannan goron gayyata. Su ka ci gaba da gudanar da kasuwarsu a 
tsohon gari. Wannan al'amari ya bakanta ran Maimartaba Sarki, don 
haka ya yi umarni da a zo a Rone?” wannan kasuwa. Bayan cika 
wannan umarni ne aka kula da gungun wasu tsintsaye da suka taso 
daga cikin kasuwar, su ka yi Arewa da garin su ka sauka a garin 
"Yancibi har tsawon makwanni uku. Mako uku na cika suka tashi su 
ka shiga cikin Kasar Katsina, su ka sauka a dajin da ya zamo garin 
Rimaye a yau. Masana tarihi sun bayyana wannan saukar ta 
tsuntsaye da ake kyutata zaton Aljanun kasuwar ne, ita ce ta haifar 
da kafuwar garin Rimaye. 

Bayan kafuwar kasuwar garin Rimaye ne Dagacin garin 
Kamuku na wancen lokacin ya yi umarni da mutanensa su fito bakin 


26 Tsohon garin “yankamaye yana Arewa da sabon garin “yankamaye na yau. 
Har yanzu da akwai mutane a garin 
27 Wasu bayanai sun nuna cewa bayi ne aka aiko su ka zo su ka Rone kasuwar. 


131 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


----=-=========-======= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


hanya gefen kasuwa, wanda hakan shi ya haifar da kafuwar garin 
Rimaye (Hira da TDGY 19-02-2020). 


4.1.5 Kasuwar Garin Harbau 

Wannan ma kasuwace mai dadadden tarihi, bincike ya 
tabbatar da cewa shekaru masu yawa a baya akwai babbar kasuwa 
a wannan gari wadda ta ke ci a duk ranar Alhamis. 

Kasuwar ta shahara kwarai da gaske, don haka take samun 
mahalarta daga sassa daban-daban domin gudanar da harkokin 
kasuwanci. 

Wadansu alkaluman bincike sun bayyana rashin hanyar 
ababan sufiri a matsayin babban dalilin da ya kassara wannan 
kasuwa, sannan ga 6ullowar kasuwar garin Danzabuwa da ke kan 
babban titin Katsina zuwa Kano, don haka mutane su ka rika 
tsayawa suna yin kasuwancin su maimakon da da sai sun shiga 
lungu da babu kyan hanya (Hira da NANM 09-08-2020). 


Zanen Hoton wani Dan Kasuwa lokacin da ya doshi 
kasuwar Harbau a wancan zamani 


4.1.6 Kasuwar Garin Kwaski 

A garin Kwaski an yi wata babbar kasuwa da ta gudana 
shekaru masu yawa da suka shude, kasuwar ta wakana tsallaken titi 
na Arewa da garin Kwaski, a zamanin kasuwar ta shahara matuka, 


132 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


Aa aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


"Yankasuwa daga ko wanne sassan Kasar nan sukan yi ta kawo 
hajarsu. 

Kasuwar tana ci ne ranar Lahadi da daddare kimanin bayan 
sallar magariba zuwa karfe sha biyu na dare da abinda ya yi kama 
da haka ana sai da kayan abinci a cikinta, har wa yau ana yin kallon 
wasanni a cikinta, samari da *Yanmata sukan halarta domin su more 
Kuruciyarsu ta bangaren rawa. 

Wadannan wasanni da ake yi su ne su ka Kara fito da 
kasuwar aka yi ta samun makada da mawaka da masu gudanar da 
wasannni suna zuwa wannan kasuwar, tarihi ya taskace wasu 
makada da suka taka rawa a wajen bunKasar wannan kasuwa, 
wadanda su ka hada da: 

1. Marigayi Ladodo Tsanyawa, 
2. Isihu Dangwauro Gurun, 
3. Dogo mai kwalli Tasan 


An rawaito cewa bayan wadannan wasanni duk a lokutan 
sallah akan gudanar da wasan daure a wannan kasuwa, yadda wasan 
yake kuwa shi ne dukkanin "yanmatan da za su yi aure a shekarar za 
su ci ado su fito fili a ta yi musu kirari ana bayyana nasabarsu ana 
zuga su ta bangaren kyansu. Daga karshe mawaki zai ce ya daure 
wance samarinta su fito su kwance ta, kowa zai fito ya yi ta Kokarin 
zuba kudi har sai ya kwance ta (Hira da SMT 06-02-2021). 


4.1.7 Kasuwar Garin Tatsan 

Tun a zamanin da aka kafa garin Tatsan aka Kikiri kasuwar 
siyar da hatsi a wannan gari. Barde Haruna da aka ambata a tarihin 
masarautar Tatsan a babi na biyu shi ne ya kafa wannan kasuwa, 
hasalima kasuwar gonarsa ce ya sadaukar, sanna ya Kara da siyan 
wasu gonakin domin ganin kasuwar ta bunkasa. Kasuwar ta gudana 
a farkon hanyar shiga garin ta Arewa, ta yi zamani da kasuwar garin 
Gurun da kasuwar Tabanyi da ke Kasar Shanono. 

Bincike ya nuna a zamanin kasuwar ba a samu wata kasuwar 
hatsi ba da ta fi ta shuhra a nan kurkusa. Wannan kasuwa ta na ci a 


133 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-----============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


ranaku biyu a mako, wato ranar Juma’a da ranar Litinin. Shura da 
bunkasar kasuwar ya sa mutane su ka yi ta tarewa a garin domin 
neman abin da za su rufa wa kawunansu asiri (Hira da TDT 09-08- 
2020). 

Idan an kalli mutuwar wannan kasuwa kuwa shi ne, ruwa ne 
ya ci kasuwar, ma’ana ya yi ta zaizayar ta yana kayar da rumfuna, 
ko da an gyara ba ya barin su. Bayan haka kuma ya yi ta mayar da 
ita ramuka, a kwana a tashi har ta zama fadama. 

Duk da wannan yanayi tsofaffi da masu kawo hatsi sun ci 
gaba da kawowa, har sai da su ka wayi gari sun rasa hanyar shiga 
kasuwar, a hankali suna hakura suna janye jiki har kasuwar ta mutu 
murus. 


4.1.8 Kasuwar "Yarlaraba 

Wannan kasuwa ce mai ci a lokacin kaka, an kira ta da 
wannan suna na 'Yarlaraba ne, saboda la'akari da ranar da ta ke ci, 
wato ranar Laraba. Kasuwar ta na cikin Kasar “Yanganau a Karamar 
hukumar Tsanyawa. Ta na ci daga misalin Karfe hudu zuwa abinda 
ya sauwaka (Hira da HJY 11-11-20). 

Wasu alkaluma sun nuna cewa wani mutum da ake kira da 
na *yarmariya shi ne ya kafa wannan kasuwa, hanyar da ya bi kuwa 
wajen kafa ta shi ne, ya na dafo gurjiya ya zo ya kasa tare da makada 
su yi ta kida ana rawa, tun dare har sai gari ya waye, wannan dalili 
ya sa masu zuwa kallon rawa ko siyan gurjiya su ka fara kawo 
hajarsu wanan kasuwa, a hankali-a hankali har wajen ya zama 
kasuwa. 

A wannan lokaci kasuwar ta zama kasuwar cinikayyar kayan 
amfanin gona ne, daga baya ta bunkasa ta zama kasuwar komai da 
komai. Al'ummu daga garuruwa daban-daban su kan halarci 
kasuwar domin siye da siyarawa. (Hira da SMT 06-02-2021). 


4.2 Fulotin Auduga 
Ba za a iya Kiyasta lokacin da aka samar da Fulotin Auduga 
a Tsanyawa ba, duk da cewa wasu alkaluman bincike sun nuna cewa 


134 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


aa na Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


ya samo asali ne tun lokacin Mulkin Turawa, wato kafin Nijeria ta 
samu "yancin kanta. 

Fulotin Auduga wani shiri ne na Turawan mulkin mallaka da 
su ka samar a Kasar Nijeriya da zummar ganin an bunkasa noman 
audaga da cinikayyarta daga manoma zuwa kasashen duniya. A 
shirin nasu, sun yi nasarar samar da wadannan cibiyoyin siye da 
siyarwa a sassa daban-daban na Kasar nan, ciki kuwa har da garin 
Tsanyawa. 

Fulotin Auduga shi ne sunan da al'umma su ke kiran 
wadannan kasuwannin, an samu nasarar samar da kasuwar a garin 
Tsanyawa, Arewa da babban titin garin, tsallaken gidan Alhaji Audu 
Danbaba a yau, fulotin shi ne ya dangana har zuwa gidan ruwan 
Al'amen na yau. 

Yanayin tsarin wannan kasuwa shi ne, an gina manyan 
dakuna masu kusurwa guda hudu, amma ba a rufe samansu da 
komai ba, a cikin su ake cinikayya da ajiye kayayyaki, ko auduga 
zuwa wani lokaci kafin a dauke ta. 

Duk da cewa a farkon samar da wannan Fuloti na Auduga, 
an gina wadannan rumfuna ko dakuna da karare da kuma zana, daga 
bisani gwamnati ta samar da na Karafa domin Kara fadada da inganta 
kasuwancin (Hira da IST 31-07-2020). 

Akwai rumfuna da dama a wannan kasuwa ta fulotin auduga, 
wadansu rumfunan na baki ne da akwai kuma na 'yan gari. 
Rumfunan suna da yawa, amman ga wadansu kadan daga cikinsu. 
1) Rumfar marigayi Madawakin Gurun Malam Rabi'u 
2) Rumfar marigayi Malam Mu'azu Gurun 
3) Rumfar marigayi Malam Ummaru G/Makera Tsanyawa 
4) Rumfar marigayi Abubakar “Yankamaye 
5) Rumfar Wani mutumi Dan Bichi 
6) Rumfar wani mutum Dan Garo 
7) Rumfar Malam Abba Wulo Tsanyawa 
8) Rumfar Musa Hadeja da sauransu 


135 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesessssessso 


Tarihi ya bayyayna cewa idan a ka dauke Fulotin Auduga na 
cikin birnin Kano, ba za a samu wani fuloti ba face na garin 
Tsanyawa. Don haka al'ummu daga nesa da garurukan kurkusa su 
ka rinķa cincirindon kawo kayansu wannan fuloti auduga na 
Tsanyawa. Masu kudi da “Yankasuwa kuwa su ka yi ta zuba jari a 
wannna kasuwa. 

Manoma na dakko auduga Kindi-Kindi (dami-dami ko 
tushe-tuse) a kan jakuna su kawo wannan fuloti. Akwi malaman 
auduga da gwamnati ta samar, masu duba audugar manomi su ba ta 
takarda mai bayyana darajarta. Bayan an ba wa manomi wannan 
takarda zai tafi daya daga cikin rumfunan nan, ya nuna musu, su 
kuma za su auna ta su siye ta a bisa darajarta. A wadansu lokuta 
malaman audugar sukan bayar da rasiti ga manoma domin su dawo 
su amshi kudinsu, hakan yana faruwa a lokacin da aka samu karanci 
ko rashin kudi ga mai rumfa 

Bayan an tara audugar mai tarin yawa, ana kawo motoci 
manya su dauke ta zuwa garin Calawa gidan Gurya, a wasu lokutan 
kuma akan kai ta garin Malumfashi. A wadannan gidajen auduga ne 
ake gurza ta, a fitar da iri domin dawowa da manona shi kyauta don 
su sake shukawa, audugar kuma a fita da ita zuwa kasashen ketare. 
Wannan fuloti ya samu tsafta da kulawa da kuma kiyayewa matuka, 
hakan kuwa ba ya rasa nasaba da irin yadda Turawan su ka tare a 
wannan gari na Tsanyawa domin ganin wannan fuloti ya samu ci 
gaba. Har sai a waje shekarar 1983, lokacin mulkin Buhari na soja 
da Hamza Abdullahi a matsayin gwamnan Kano, fulotin ya yi rauni, 
har ya kai ga ya mutu. Wannan ba ya rasa nasaba da faduwar 
audugar a kasuwar duniya da kuma wasu Kanannan dalilai (Hira da 
HIA 31-7-2020). 


4.3 Dalar Gyada 

In dai za ayi magana ta harkar kasuwanci a wannan Karamar 
hukuma, to ya kamata a waiwayi dalar gyada da aka yi a garin 
Tsanyawa. Hausawa masu iya magana na cewa “kowa ya tuna bara, 
bai ji dadin bana ba”! Kimanin shekaru arba'in da biyar (45) da suka 


136 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-------===--===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


wuce Allah Subahanahu wa Ta’ala ya albarkaci garin Tsanyawa da 
tabbatuwar kasuwancin gyada wanda ake kira da Dalar Gyada. 
Wasu daga cikin wadanda aka dama da su a harkokin kasuwanci sun 
bayyana cewa, ita Dalar Gyadar da ta wakana a garin Tsanyawa ta 
samu ne sanadiyyar dukufa noman gyada da al'ummar wannan 
Karamar hukuma su ka yi. Hakan kuwa ya biyo bayan hauhawan 
farashin gyadar a kasuwar duniya, bugu da kari, ga iri mai kyau a 
wancen lokaci, sannan kuma Allah ya albarkar Kasar noma ta 
wannan yanki. 

Bincike ya nuna a wannan lokaci sabo da kyawun Kasar 
noman wannan yanki na Tsanyawa, har sai da ta kai ga mutane na 
zargin ko dai dodunan noma aka girke a wannan yanki, domin kuwa 
za a yi mammaki idan aka nuna afanin gonar da ake dauka a 'yar 
Karamar gona ko da kuwa ba a yi amfani da takin gargajiya ko na 
Bature ba. 

Wadannan dalilai su suka haifar da yin noman gyada mai 
yawa a ciki da kewayen wannan yanki. Don haka atttajirai da masu 
fataucin gyadar a cikin gida da waje su ka yi ta shigowa wannan gari 
domin neman arziki. Shedun gani da idon sun ce tun daga lokacin 
da a ka doso garin Tsanyawa za a fara hangen manya-manyan 
tsaunukan da za su tayar wa hangen da hankali, amma da zarar ya 
Karaso sai idanunsa su shaida masa cewa ba tsaunukan dutse bane 
tsaunukan tarin gyada ne! 


MG: ak 
4 


Hoton dalar gyada ta cikin birnin Kano 


A wannan zamani sunan wannan yanki ya daukaka matuka, 
musamman a kan wannan harkar ta safarar gyada. Don kuwa a duk 


137 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


Aa amana mmnan Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


nan kusa-kusa ba a samu inda ake harkar siye da siyarwar gyada 
kamar nan ba, face Dalar Gyadar da ke cikin birnin Kano. Mafi 
akasarin gyadar da ake siya a wannan gari na Tsanyawa ana daukar 
ta ne a kai ta cikin garin Kano daga can ake dora ta a jiragen ruwa 
ko na sama a fita da ita zuwa wasu manyan Kasashe domin sarrafata. 

A wannan zamani, kasuwanci da arziki ya bunkasa Kwarai 
da gaske a wannan Karamar hukuma, ayyukan yi sun samu ga 
mutane ba ma iya "yan gari ba, har da baki masu zuwa neman arziki. 
Attajirai kuwa da yawa sun yo kaura sun dawo garin domin neman 
arziki, sai da ta kai ga matakin da za ka je wucewa ka yi wa mutane 
sannu da aiki su debo maka gyada mai yawa su baka saboda wadatar 
ta. Maganar gyadar gashi kuwa babu laifi a tarin kowane ne ka diba 
indai ba za ka wuce gona da iri ba. 

Mutanen wannan karamar hukuma da dama sun shiga an 
dama da su, wadansu jarin nasu ne, wadansu kuma sukan amso 
kudaden al'umma domin tara musu gyada, su kuma su sallame su. 
Daga cikin mutanen da suka yi harkar gyada a wannan yanki sun 
hada da: Marigayi Balan Tsanyawa da Alh. Haruna na'am da Alh. 
Rabi'u dan Sarki Gurun da Garba Buki da Alh. Abubakar 
"Yankamaye da Malam Danja "Yancibi da Baba Ummai Gidan 
Makera Tsanyawa da Malam Abba Wulo da sauransu. 

Mutanen da suka fi zuba jari daga waje kuwa sun hada da 
Alhaji Garban Bichi da kuma uwa uba Alasawa. Wannan dalili ya 
sa har a yau akwai irin kadarorinsu da suka mallaka tun a wancen 
lokaci da kuma masallacinsu da su ka gina (Hira da HIA 31-7-2020). 

Ba za a iya Kididdige mutanen da su ka tara arziki da wannan 
sana'a ba, haka zalika wadanda su ka sauke farali da wadanda su ka 
yi aure da ita. An ce madamar ba za ka so jikinka ba, to ko da dinke 
buhu za ka samu rufin asiri a wancen lokaci ga kuma sana’o’i irin 
su dako da taran kasuwa da sai da ruwa ko dorawa da saukewa a 
manyan motoci. Su kuwa mata, harkar sai da abinci da 
makamantansu suke yi, domin samun nakansu. 

Daga bisani wadansu dalilai su ka kawo tashi ko rushewar 
wannan Dalar Gyada, dalilan kuwa su ne, akwai zamani domin babu 


138 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-----============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


abinda ya ke cin zamanin shi ya ci na wani, sannan kuma akwai 
sauyin iri, ma’ana irin gyadar da ake da shi mai kyau sai ya kasance 
ya gurata idan an shuka shi kodai damina ta dauke kafin ya yi ko 
kuma ya yi amma ba tare da gyadar ta yi kwari ba. Don haka 
gwamnati ta nemo sabon iri ga manoma, sai dai ba a yi dacen irin 
ba, musamman idan an kalli yadda tsohon iri ke kwantsama 'ya' ya, 
ana cikin wannan yanayi kuma darajar gyadar ta sauka a kasuwar 
duniya wadansu abubuwan su ka daga irin su waken suya, da 
makamantan su, har ta kai da gaba daya an daina fita da ita Kasashen 
waje a wancen lokacin don haka a hankali a hankali wannan Dalar 
Gyadar ta rushe, attajirai da masu safarar ta su ka yi ta komawa 
garuruwansu. 


4.4 Sabuwar Kasuwar Dabbobi ta garin “Yankamaye 

Bukatuwa ga wasu hanyoyin bunkasa tattalin arziki da 
samar da sana’oi da kasuwanni ga al'umma sun bayyana a fili ta 
hanyar la'akari da yanayin da mutane da ma tattalin arzikin Kasar 
nan ya tsinci kanshi. 

Wadannan dalilai suka dauki hankalin zababben shugaban 
Karamar hukumar Tsanyawa wato Hon. Kabiru Sule Dumbulun 
kawo dabarun bunKasa tattalin arzikin al umma, a karkashin shirin 
ya Kirkiri wannan kasuwa wadda ke garin “Yankamaye a kan 
babban titin Katsina zuwa Kano. 

An bude kasuwar a ranar 03-01-2022. Yanayin amsar kasuwar da 
irin yadda take hada mutane ya dauki hankalin Hon. Dr. Engr. Sani 
Bala Tsanyawa ya gina mata masallaci a cikinta. 

A cigba da bibiyar sha'anonin Kasuwar Hon. Kabiru Sule 
Dumbiulun ya Kara gina rumfunan zamani tare da danka su ga yan 
kasuwar, ya kaddamar da rabon rumfunar a ranar 20-06-2022. 
Kasuwar na ci gaba da bunkasa da fadada a wannan lokaci, dan 
kuwa ta tashi daga kasuwar dabbobi kadai ta koama kasuwar komai 
da komai. 


4.5 Attajirai/Yankasuwa: 
Allah Ubangiji gagara misali ya azurta wannan Karamar 
hukuma da manya-manyan 'yankasuwa wadanda su ka yi shura a 


139 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


zamaninsu har duniya ta ji su, su ka nemi arziki kuma Allah ya ba 
su tare da sanya masa albarka. Ba za aiya taskace sunayensu duka 


ba, amman ga wadanda na iyab tattarowa: 
Suna 


jawah 


O Ni AA ab a 


Marigayi Balan Tsanyawa 
Marigayi Alh. Sa’adu Haske 
Marigayi Ibrahim Leko 
Marigayi Liti Kanen ari 
Marigayi Alh. Wada mai Goro 
Marigayi Bako Dolo 

Alhaji haruna na’ama 

Marigayi Alhaji Zubairu Dankiri 


Marigayi malam Hashimu 


. Marigayi Na'uwale mai gwanjo 

. Marigayi Dankaka Miyarka jarin yaro 
. Marigayi Alh. Mamuda 

. Marigayi Alh. Kanori Baban armai 
. Marigayi Alh. Ida mai goro 

. Marigayi Madawaki Rabi'u 

. Marigayi Ciroman Gurun 


. Marigayi Alh. Mu'azu Gurun 


. Marigayi Alhaji sale Tati gurun 

. Maigayi Alh. Yahuza Gurun 

. Maigayi Alh. Gaja Dan tanko 

. Marigayi Alh. Natanta 

. Marigayi Alh. Shanu 

. Marigayi Alh. Mai jaka Dan fallade 


. Marigayi Alh. Mani Tsagalamawa 
. Marigayi Mai kasuwa Zarogi 


. Marigayi Alh. Usman dan alo 


Gari 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Tsanyawa 
Gurun 
Gurun 
Gurun 
Gurun 
Gurun 
Gurun 
Gurum 
Gurun 
Kabagiwa 
Kabagiwa 
Kabagiwa 
Kabagiwa 


Yankamye 


Zarogi 
Kabagiwa 


Sana'a/kasuwanci 
Gyada/auduga/fata 
Fetur/Biredi 
Kwanuka 
Tireda/koli 
Goro 
Kwanuka 
Kasuwanci 
Saida Tufafi 
Goro 
Gwanjo 
Tufafi/Kiri 
Fatauci 
Noma/kiwo 
Goro 
Auduga/ Kusuwanci 
Kasuwanci 
Fata da Auduga 
Atamfa 
Leda 
noma/kasuwanci/kiwo 
noma/kasuwanci/kiwo 
noma/kasuwanci/kiwo 


noma/kasuwanci/kiwo 


. Marigayi YankamayAbubakr fata/auduga/bashi/turame/motoci/gyada/noma 


kasuwanci/kiwo/noma 
Npoma kiwo 


Gyada 


140 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


28. Mariayi Alhaji Halilu Dakunda Kabagiwa Noma kiwo 

29. Marigayi Malam kado kwaski Kabagiwa Kasuwanci 

30. Marigayi Amba Kwaski na koli mai katangar gishiri Kabagiwa 

31. Marigayi Alh. Dan Sale Yan mamman Noma kiwo/kasuwanci 
32. Marigayi Jibo Yanmamman Zaren Saka 

33. Marigayi Mato Waziri Yanmamman Tireda 

34. Marigayi Kosau Yamamanman Noma/Kiwo 


35. Marigayi Madawaki Tukur Agamar R/tsamiya Noma da Kiwo 


36. Arigayi Dan Jofal R/tsamiya  Cinikin dawaki 
37. Marigayi Madawaki Tukur Agamar R/tsamiya Noma da Kiwo 
38. Marigayi Babuda (Bafillatani) Rafin Tsamiya Kasuwanci 

39. Marigayi Nasaru Rafin Tsamiya Noma da kiwo 


40. Marigayi Alh. Gudu na Malam Daji Dumbulun Goro 
41. Marigayi Alh Lawan Dumbulum Dumbulun gyada 


42. Marigayi Amadu Danturawa Dumbulun Bayi/gyada/ auduga 
43. Marigayi Malam Sule na kaka Dumbulun Gyada 

44. Marigayi Minge Yancibi tsohon gari Yancibi noma da kiwo 

45. Marigayi Sa'idu Yancibi Yancibi Noma da kiwo 

46. Marigayi Malam nomau Yancibi Nom kiwo auduga 
47. Marigayi Minge Tsohon garin Yancibi Kiwo/Noma 

48. Marigayi Mu'azu Yancibi Yancibi Kiwo da noma 

49. Marigayi Alhaji Ado Mai gado Nassarawa Noma kiwo kasuwanci 
50. Marigayi Malam Hassan na Auwa mai katako 

51. Marigayi Sule Muhammad Daddarawa Noma kiwo koli 

52. Marigayi Sarkin rafin dashira Daddarawa Noma dakiwo 

53. Marigayii Tambaya dan mai rani Daddarawa Noma kiwo koli 

54. Marigayi Alhaji Ade Kokai Fatauci Tireda N 
55. Marigayi Danjuma Inusa Kokai Fatauci 

56. Marigayi Malam Sule Dua Kokai Kasuwanci/Fatauci 
57. Marigayi Alhaji Maigwanda Kokai 

58. Marigayi Alhaji Hanau Kokai 


141 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


Aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 2000000000 000 


59. Marigayi Gama na Ayashe Koki 

60. Marigayi Alhaji Ummaru Kokai Kokai Tireda 

61. Marigayi Alhaji Yaro mai kadara Kokai Safar shanu 

62. Marigayi Karfe muhammadu Noma kiwo kasuwanci 
63. Marigayi Alhaji Tukur jigilawa Jigilawa mnomi 

64. Maigayi Alhaji Isihu jama'a Jigilawa Noma 

65. Marigayi Alhaji almu Yalwa Jigilawa Kiwo 

66. Marigayi Alhaji Iliyasu Jigilawa Kiwo da Noma 
67. Marigayi Mukaddas yaki Yan'awaki Kiwo 

68. Marigayi Alhaji Danduka Yan'awaki Dabbobi da hatsi 
69. Marigayi Ibrahim Babbar Kofa Yan'awaki Kasuwanci 

70. Alhaji jaba dabawa Yakanawa Noma da kiwo fatauci 
71. Marigayi Guda koho Yakanawa Noma kiwo 

72. Mukadds bara yakanawa Yakanawa Noma da kiwo 
73. Marigayi Galadima Abdu Yakanawa Noma da kiwo 
74. Marigayi Alhaji umme Yanganau Noma da kiwo 
75. Marigayi Alhaji ummaru wake Yanganau Noma da kiwo 
76. Marigayi Malam Ibrahim Yanganau Noma da kiwo 
77. Marigayi Alhaji Hashimu gone Yanganau Noma da kiwo 
78. Marigayi Alhaji Abdulkadir Farsa Harbau Akoko yadi 

79. Madugu malam ganye Harbau Kasuwanci 

80. Marigayi Malam nuhu Abubakar Harbau Tieda 

81. Marigayi Alhaji gambo Harbau Harbau Gyada 

82. MarigayiAlhaji Ibrahi Ango Harbau Kasuwanci 

83. Marigayi Madugu Dan gwamma u/doraw Harbau Kasuwanci fatauci 
84. Marigayi Alhaji Hassan cinama Harbau gyada 

85. Marigayi Alhaji Waziri Harbau Dankasuwa 

86. Marigayi Alhaji Kara banawa Shanu 

87. Marigayi Sallau mai yaji Dorayi Farsa Arkomi 

88. Marigayi Alhaji jibril farsa Farsa Abincin dabbobi 
89. Marigayi Danduje Dorayi Farsa Sutura/atamfa/alawayye 


142 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


90. Marigayi Dahiru makeri Farsa kira/noma 

91. Marigayi Shehu unguwar ruwa Farsa Tireda 

92. Marigayi Alhaji mati Farsa Farsa Auduga 

93. Marigayi Alhaji Tambai Yankamaye Safarar Dabbobi 
94. Marigayi Bala Gorau Yankamaye Fata 

95. Marigayi Alhaji Siraka Yankamaye Atamfa 

96. Marigayi Alhaj Wakili Yankamaye Auduga 

97. Marigayi Alhaji Sule Maigoro Yankamaye Goro/Noma 

98. Marigayi Alhaji Siraka Yankamaye Atamfa 

99. Marigayi Alhaji Wakili Yankamaye Auduga 
100.Marigayi Alhaji Sule Mai goro Yankamaye Goro 

101. Marigayi Alhaji Ahmadu Barde Tatsan Gyada 

102. Marigaayi Alhaji Tambai Dankarime Tatsan Goro da zannuwa 
103.Marigayi Yarkadi Tatsan Kiwo 
104.Marigayi Maigida Yahu Tatsan Zannuwa 
105.Marigayi Zaki Tarbanawa”? Tatsan Kasuwanci da noma da kiwo 


Muna masu addu'ar Allah ya gafarta musu ya albarkaci 
bayansu. Kasancewar adabi madubi ne na rayuwa, nag a dacewar a 
samu wani manazarci da zai bibiyi tarihinsu da falsafarsu da dabaru 
ko hanyoyin da su ka bi wajen tara dukiya da ma yadda su ka tafiyar 
da ita, don ya yi rubutu a kai, saboda amfanin masu zuwa nan gaba. 


28 Har a cikin shekarar 2020 an ci gaba da hako sulalla masu yawa wadanda ya 
adana a cikin gonakinsa da gindin rumbunan abincina 


143 


BABI NA HUDU: Kasuwancin Mutanen Garin Tsanyawa 


Aaa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


BABI NA BIYAR 
AL'ADUN MUTANEN KARAMAR HUKUMAR TSANYAWA 

5.0 Gabatarwa 

annan babi an yi masa take da al'adun mutanen Karamar 

hukumar Tsanyawa. Babi ne da zai kalli yadda al'adun 

mutanen wannan Karamar hukuma su ke. A babin an yi 
Kokarin bayyana ma'anar al'ada a mahangar masana saboda 
amfanuwar daliban ilimi. Haka zalika babin ya nazarci halaye da 
bukukuwan al'adun mutanen Karamar hukumar. Babin bai tsaya a 
nan ba, an samu taskace wasu wasannin yara a matsayin su na wani 
angare na adabi. Yana da kyau a fahimci cewa wasanni da al'adun 
da aka nazarta a Karamar hukumar, ba iya na bangare daya ba ne. 


5.1 Ma'anar Al'ada 

Masana da masu bincike sun taka muhimmiyar rawa wajen 
bayyana ma'anar kalmar al'ada. Ko wane masani da yadda ya kalli 
Kalmar. Misali: 

Ibrahim (1982) ya bayyana al'ada da cewa “abubuwan da 
mutum ya saba yi a cikin rayuwarsa ta yau da kullum” ta kuma shafi 
yanayin rayuwar alumma da harkokin da su ke yi domin zaman 
duniya. 

Shi kuwa Magaji (2002) cewa ya yi “al'ada ita ce hanyoyin 
da al'umma ke bi domin gudanar da rayuwarta wadanda suka hada 
da abinci da sutura da muhalli da gine-gine da sadarwa da sauran 
muhimman abubuwa na wannan al’ umma”. 

Farfesa Bunza yana ganin al'ada a luggar Larabci ta na nufin 
“wani abin da aka saba yi, ko ya saba wakana ko a ka san da shi. Ya 
ci gaba da cewa da wannan ne wasu masana furu'a su ke da wani 
zancen hikima mai cewa “Al'adul baladi kal sunna ma'ana al'adar 
da gari ya saba da ita kamar sunna ce. 

A Hausa kalmomin da suka fi kusanci da al'ada su ne 
kalmomin“Sabo” da “Gado” ko “Hali” ko kuma “gargajiya”. 


144 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aaa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 2000000000 000 


Mu'azu (2013:2) ya bayyana “al'ada da cewa tamkar wani 
Burgami ne na rayuwar al'umma da ke kokarin bayyana al'umma 
ko jinsina da nahiyoyi mabanbamta. 


5.2 Halaye da Dabi'un Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 

Aľummar Karamar hukuma Tsanyawa mutane ne da Allah 
(SWT) ya samar da hadin kai a tsakanin su, suna jin a zukatansu 
cewa kowa dan'uwan kowa ne, ba sa gaba ko bakin ciki ko hassada 
a tsakanani su, sannan Allah ya albarkace su da son baki tun daga 
kan "yankasuwa zuwa al'majirai da malamai da masu zuwa garin 
neman arziki. 

Har wa yau mutanen wannan karamar hukumar mutane ne 
masu Kokarin neman na kai tun shekaru da dama da suka shude har 
zuwa zamanin da aka yi dalar gyada da fulotin auduga a yankin, har 
zuwa wannan lokaci da ake ciki. Wannan shi ne dalilin da ya sa a ko 
wane sako da lungu na kasar nan da ma wasu kasashen ketare za a 
samu mutanen wannan karamar hukuma suna kokarin neman abin 
da za su rifa wa kawunansu asiri. 

Mutane ne masu kokarin neman ilimin addinin musulunci da 
koyar da shi, zamani bai bar su a baya ba, sun yi kokarin shiga 
harkokin karatuttukan zamani da kasuwanci da sauran aikace- 
aikacen gwamnati a ciki da wajen kasar nan. 

Wadannan dalilai su ka sanya al'amajirai da "yankasuwa da 
yawa suka zama 'yan gari a lungu da sako na wannan Karamar 
hukuma. 

Wata dabi'a ta mutanen wannan yanki ita ce, Kokarin 
halattar daurin aure da jana'iza da dubiyar marasa lafiya ko da kuwa 
babu dangantaka ko goron gayyata (Hira da Kungiyoyin Mutane 
2016). 


5.3 Bukukuwan Al'adu a Karamar Hukumar Tsanyawa 
Akwai bukukuwan al'adu da alummar wannan Karamar 
hukuma ke gudanarwa, dalilin kiran su da suna bukukuwan al'ada 


145 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


kuwa ba ya rasa nasaba da cewa ba Kirkirarrun bukukuwa ba ne, 
ma'ana an gaje su tun iyaye da kakanni. Daga cikin su akwai 
wadanda ke wakana shekara-shekara da kuma wadanda su ke 
wakana yau da gobe. 

Bukukuwan shekara sun hada da bikin sallah babba da na 
salla Karama, da hawan daba. Masu wakana lokaci zuwa lokaci 
kuwa sun hada da bukukuwa na aure da bikin suna da 
makamantansu. Ga bayanin yanda bukukuwan su ke wakana a 
wannan Karamar hukuma. 


5.3.1 Bikin Zanen?’ Suna a Karamar Hukumar Tsanyawa 

Kasancewar Karamar hukumar Tsanyawa garin Hausawa, ya 
sa a zamanin baya suke aiwatar da al'adar zanen suna kamar dai 
yadda sauran garuruwan Hausawa su ke yi. Yadda al'adar take shi 
ne bayan mace ta haihu za a samu Dattawan unguwa guda bakwai 
su samu kararen rama bararru su yi zane zane ajikinsu, kowanne 
zane alamace bayyananniya ta wani suna. Bayan sun kammala za a 
dauki wadannan karare a kai su ga mai jego, za ta kauda kanta gefe 
ta zira hannu ta zabi guda daya, tana zaba za a duba a ga zanen da 
ke jikinshi zanen wane suna ne, shi Kenan ta zabar wa yaro ko 
yarinyarta suna. 

Daga bisani tasirin addinin musulunci da da'awar sufaye ta 
haifar da taron radin suna bayan kwanaki bakwai da haihuwa. 
Yadda ake radin sunan shi ne mutane za su taru a Kofar gidan iyayen 
ango ko gidan angon a raba goro da abinci sannan liman ya yi addu'a 
ya rada masa sunan da iayayensa suka zaba masa. Yana sanarwa 
maroki zai yi shela ya sanar, mata daga cikin gida kuwa za su yi ta 
rangada buda da murna.tare da addu'oin ga iyaye da kuma abin da 
aka Haifa. 


29 Sunan ya samu ne daga waccan al'adar da aka bayyana a sama. Duk da cewa 
an dena yin ta har yanzu masana da masu bincike suna amfani da Kalmar zanen 
suna a matsayin radin suna 


=] 46 
BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssso 


5.3.2 Bikin Aure a Karamar Hukumar Tsanyawa a Bahaushiyar Al'ada 
Masana damasu bincike sun bayyana ma’anar aure a rubututtukansu 
da dama, Misali, Kutama 2005:161 yace aure yarjejeniyar zama ce 
a tsakanin mace da namiji bisa sahhalewar Waliyai da shaidu tare da 
bayar da sadaki daga gidan maza zuwa gidan amarya. 

A takaice za mu iya bayyana ma’anar aure da wata hanya ta 
Kulla yarjejeniya tsakanin mace da namiji akan taruwarsu wuri daya 
su yi tunani iri daya su yi rayuwa a tare su samar da zuri’a ba tare 
da zargi ko aikata alfasha ba. 

Idan muka kalli tsarin aure a wannan Karamar hukuma a jiya 
sai mu ga kamar ko ina a Kasar Hausa, iyaye su kan kulla yarjejeniya 
ta hada auen “ya'yansu a tsakaninsu tun kafin yaran su san kansu, a 
irin wannan yanayi yaro ko yarinya ba shi da zabi face wannan zabi 
da magabatansa su ka yi masa tun bayan haifarsa ko lokacin 
kuruciyarsa. 

Idan ba a yi wannan zabi ba kuwa saurayi zai nemo budurwa 
da kansa, duk da cewa akan yi masa dan nuni musamman ga “ya” yan 
“yan'uwar mahaifiyyarsa ko “ya”yan kawunnansa ko kuma ‘ya’yan 
Kawayen mahaifiyarsa da makamantansu. 

Bin cike ya bayyana wadansu wurare da samari da yan mata su ka 
fi haduwa don kulla soyayya a tsakaninsu, wuraren sun hada da: 


1. Dandali 

2. Kasuwa 

3. Gidan biki 

4. Lokacin talla 

5. Kalankuwa 

6. Makaranta da sauransu 


A duk lokacin da matashi ya ga yarinyar da ta kwanta masa 
a zuciyarsa zai yi Kokarin cusa mata soyayyarshi ta hanyar yi mata 
hidimomi musamman a ranakun kasuwar garinsu. Duk da cewa a 
zamanin mace ta kan kula samari sama da goma (ya danganta ga 
farin jininta) hakan kuwa ba ya rasa nasaba da Karancin matan a 
lokacin da kuma Karancin sanin koyarwar addinin musulunci. 


147 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=--=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


A duk lokacin da iyaye suka shirya aurar da “yarsu za su 
umarce ta da ta fitar da mutum daya, da zarar ta zabo to kowa zai 
dakata da kulata. Za su aika ga Iyayen saurayin da ta zaba da su 
kawo kudi ayi Magana, bayan an magantu za a yi baiko a sa rana. 

Tun daga lokacin da aka sanya bikin iyayen ango da na 
amarya da kuma ango za su maida hankali ga noman kayan kudi 
(sabaninin noman kayan abinci) wata kila ya zama dalilin da yasa a 
yankin aka fi sanya biki a lokacin kaka. 

Tun ana saura sati daya biki “yan'uwan amarya da ango da 
ke nesa za su yi ta sauka, da akwai wata al'ada ta Kunshi da ake yi a 
yankin misali, idan amarya na da makunsa guda goma to fa kowa 
sai yayi mata Kunshi a satin bikinta. A don haka za a samu Kafar 
amarya babu ko kyan gani. A lokacin yin kowanne Kunshi ana rera 
wata waka ta al'ada, ga yadda wakar take 

Batta inna batta 
Batta ta Ki aure 
Batta baffa batta 
Batta ta Ki aure 
Gawo mayen gawo 
Gawo ya Ki “yaya 
Batta baba batta 
Inna batta ta Ki aure 


Ana saura kwana biyu daurin aure za a yi kamu, yadda ake 
kamun kuwa shi ne amarya da babbar Kawarta za su samu wani gida 
da za suyi wahalar ganowa su buya, a dan haka za'a bazama 
nemansu lungu da sako har sai an gano su. Da zarar an gano su za'aa 
feshe amarya da turare sannan a dauke ta a wuce da ita zuwa gidan 
madaurin aurenta inda za ta kwana anan, anan za ayi mata Kunshi 
na Karshe, da sanyin safiya za a dauke ta a tafi da ita zuwa gidan 
mawankiya (Kanwa ko yayar mahaifiya ko wakiliya) a wannan 
lokaci ne za a aiko da danwake da kaji daga gidan su ango ga marya 
da Kawayenta, da misalin lokacin yamma sai ta koma gidan 
mahaifinta wato inda aka daura aure. 


148 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


A bahaushiyar aladar aure a wannan Karamar hukuma ta 
Tsanyawa sau biyu ake kai amarya, wato amaryar boko da kuma 
amaryar gaske, lokacin kai amaryar boko ana samun babbar Kawar 
amarya ta yi shiga tamakar ta amarya a sanya ta a gaba a tafi ana 
buda har zuwa gidan su ango, wannan raka amarya shi yake nuni da 
cewa an shirya tsaf an gama duk wani shiri na bayar da amaryar 
gaske, dan haka sai angwaye su taho daukar amarya. 

Lokacin da angwaye suka iso gidan su amarya kaitsaye za su 
danna kai cikin gidan su bayar da bangaji da gora da yadiya da 
albasa da koko duka dan ayi amfani da su a wanke musu amaryarsu, 
a wannan lokaci za su yi ta rera wata waka kamar haka: 

Ayye rabo yai rabo Allah me hadawa 
In da ‘yar garinku ce 

Bana ba “yar garinku ce ba 

A bamu ye a bamu amarya 

A bamu har da Kanwar rana 
Ina uba madaurin aure 

Allah baka hakuri munyi dare 
Da mun shina ba ma yi dare ba 
Anye ina masokiya 

Allurarki ta ji kunya 

Anye ina mawankiya 

Tashi ki wanke ki bamu 

Anye ku ba mu Saniya 

Za mu hada da san garinmu. 


Su kuwa makusantan amarya suna amsar wadancan kayan 
za su dakko turmi su ajiye shi a tsakar gida su dakko magungunan 
wanka da jike-jike su hada su dora amaryar akan wannan turmin su 
fara yi mata wankan aure suna masu hada baki suna rera waka 
kamar haka: 

Areriye riye turgetso 
Turgetso maganin “yanmata 
Turgetso maganin ku samari 


149 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Haba iya ba ta so ki bari 

Haba iya ba ta son mai gemu 
Me gemu na da warin jaba 

Me gemu na da warin gwano 
Yar tsohuwa yi ki wanke — 

Kin aje kwankwaso ya kwaroron wake 
Amarya shegiya ce ta yi 
Tsawon kafa dan akaita da sauri 
Babbar Kawa shegiya ce ta — 
debo ruwa dan a wanke amarya. 
Gidan maza kafirai ne sun yi 
Farin zane sunyi leshi sun dasa 
Tagiya za su daurin aure. 
Liman kar ka daura ko kai 
Fatiha ba a kan ya ta ba 


Za ai ta maimaita wannan waka cikin gwaninta da hada baki 
har sai an tabbatar da cewa an wanke amarya ta wanku, ana gamawa 
za a dakko mata daya daga cikin kayan da gidana maza suka kawo, 
a wannan loakci ne za a canza salon wakar kamar haka: 

Ayyaraye daure jure 

Zaman gidan wani tilas ne 
Ba kanki ne aka fara ba 

Inda akan ki aka fara shi 

Da kin ci kuka kin Koshi 
Ayyaraye ga shegen nan 

Na gidan maza mai ban tsoro 


A bisa al'ada da anzo Karshen wakar nan amarya za ta yanke 
jiki ta yi ta birgima, a dan haka ne ma ake rike ta gudun kada ta bata 
wankan. Za a canza mata kaya a bayar da ita ga angwaye tare da 
rakiyar dangin uwa da na uba, a lokacin tafiyar za a tafi ana rera 
waka kamar haka: 

Munyi farauta ta yi riba 


150 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Mun kaso zomo da barewa 
Zomo goma barewa goma 

Ya biya, abokan ango sun 

biya kana muka dakko 

ya biya lamba tara dai dai. 


Su kuma dangin amarya za su rera wakarsu suma dan nuna 
farin cikinsu a wannan biki da Kara Karfafa gwiwar amarya da gudun 
kada ayi babu su, wakar ita ce: 

amarya yi tafiya dai-dai 
tattaka dai-dai kina da maraka 
dangin uwarki na tare da ke 
dangin ubanki nature da ke 


Haka za ayi ta tafiya ana rera wakokin habaici atsakainin 
dangin amarya da na ango, har sai an isa gidan iyayen ango. Ana 
Karasawa dangin amarya za su rera wakar tsaitsaye, ga yadda wakar 
take: 

A hayye tsaitsaye 

amarya a tsaye 

iyayen a tsaye 

Kawayen a tsaye 

idan gidan bana uwarki ba 
har wa yau ba na ubanki ba 
ta shi mu je gida 

ki kwanta akaran gado 

ki juya ki ji dadi 


Ana jin haka iyayen ango za su yi sauri su kawo shimfidu, 
idan kuma dama sun kawo za su bayar da hakuri a wadansu 
lokutanma su kan kama iyayen amarya su zaunar da su, akasin haka 
kuwa za a koma da amarya gidansu. Saboda tsabagen neman ayi, 
ana basu wanan shimfida za su fara rera wakar kawo ruwaye, ga 
yadda wakar take: 


151 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


Ayye kawo ruawaye 
Kawo ruwa da goro 
Sannan da kwabo hudu 
Idan ba ruwa da goro 
Ma tafi da amarya 

Ta sha a rafi 


Nan take ba tare da bata lokaci ba za a kawo ruwan da goro 
da kwabo hudu a bawa dangin amarya don kada su koma da ita. Ana 
ba su wadannan abubuwa ba dai za su hakura ba, za su ci gaba da 
rera wakar uwar miji, ga yadda wakar take: 

Borin gyada uwar miji borin gyda 
Amshi: Hash 

Mu mun gaji, a bamu kudi muyi dukiya 
A se mana jaka mu hau 

Amshi: Hash 

Ana fara wannan waka za a fara bubbuga Kofofin gida tare 
da arar da kaya ko jawo rumfa, a takaice dai za ayi ta yi musu barna 
har sai uwar miji ko wakiliyarta ta kawo wani dankudi ta bayar, za'a 
hada baki ace 

Uwar miji ga guguwa ta taso 
Ta tsaya ko kuwa ta wuce 


Idan ta ce ta wuce shi Kenan an zauna lafiya, idan kuwa ta 
ce ta tsaya za ayi ta barna wani lokuta ma harda rigima wadda ta kan 
yi sanadiyar komawa da amarya gidansu. 

Bayan kwana daya da kai amarya danginta za su koma 
gidanta budar kai, a wannan budar kai ana dafa musu abinci da irin 
garar da aka kaiwa amarya, shi ya sa wasu ma ba sa kai garar sai 
aranar ta budan kan. 

Yana da kyau a fahimci cewa wannan tsarin bikin auren 
tsohuwar al'adace shekaru masu yawan gaske, abubuwa da dama 
sun canza saboda wayewa da kuma tasirin addinin musulunci. 


152 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa anama man Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


5.3.3 Bikin Salla Karama 

Gusau (1979) ya rawaito cewa “Ranar salla Karama ita ce 1 
ga watan Shawwal bayan Musulmai sun Kare azumin watan 
Ramalana. Wannan rana, ranar farin ciki ce ga dukkan Musulmi, 
babba da yaro namiji da mace, tun kafin zuwan wannan rana da “yan 
kwanaki kadan mutane ke ta shirye-shiryen zuwanta kamar dinka 
sababbin tufafi na maza da na mata wato na Kawar salla. A safiyar 
Salla ko wane mutum zai sanya sababbin tufafinsa da turare da 
takalma ya tafi masallacin idi domin yin salla. 

Haka wannan al'ada take a yankunan Tsanyawa, bugu da 
Kari tun ana saura "yan kwanaki idi yara ke fara bushe-bushe domin 
bishara da cewa akwai wani gagarumin biki a gaba. ° Yanmata kuwa 
za su yi kunshi da kitso su caba kwalliya domin zuwa gaida 
° yan’ uwa da abokan arzuka. Ana gabatar da wasannin salla kala- 
kala a lungu da sako na wannan Karamar hukuma, musamman a 
garin *Yargwanda. 


5.3.4 Bikin Salla Babba 

Lokacin sallah babba, lokaci ne na tazarar wata biyu da 
kwana goma daga salla Karama. Abubuwan da ake yi a babbar salla 
ba su canza ba da na Karamar salla dangane da shagulgula da 
wasanni da wake-wake da sauransu (Gusau 2012:172). 

Za a iya cewa babban abin da ya banbanta babbar salla da 
Karama shi ne, ita babbar salla ana yin layya. Bisa koyarwar addinin 


153 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


Islama, liman ne yake fara yanka dabbar shi da zarar ya idar da salla. 
Sannan sauran al'umma su biyo bayansa. 

Mafi akasari a Karamar hukumar Tsanyawa ana yin layya ne 
da raguna, akan fede su a rataye a Kofar gida ko a cikin gida zuwa 
washe garin layyar. kayan ciki kuma ana soya su a ranar layyar. 
Washegari kimanin hantsi akan gyara naman a soya. A wannan 
yanki wasu na sadaka da naman tun yana danyan sa, wasu kuma sai 
an soya, sa’ilin da wasu kuma su ke sadakar da danye da soyayye. 

Kamar Karamar sallah yara da manya suna caba ado, yara 
suna zagayawa gidajen 'yan'uwa da abokan arzika domin yawan 
salla, ma'ana su gaishe su. Su kuma sukan ba da barka da salla na 
kudi ko nama ko alawa da makamantansu. Su ma manya su kan fita 
don gaida surukai da "yan'uwa da sauran abokan arzika. A lokacin 
bukukuwan salla, za a samu yara da manya kowa na cikin farin ciki 
mara misaltuwa. 


5.3.5 Bikin Hawan Daba 

Hawan daba na daya daga cikin tsofaffin al'adun masarautu 
21 da ke wannan Karamar hukumar ta Tsanyawa. Duk da cewa wasu 
dalilai da tasirin zamani ya haifar da dena gudanar da wannan al'ada. 

Ita dai wannan al'ada ta na gudana ne a duk shekara, ma'ana 
bayan an gama bukukuwa babbar Sallah , mai girma Hakimi da 
Dagatansa sun dawo daga bukukuwan haye-haye da gaishe-gaishe 
na maimartaba Sarki. A wannan lokaci mai girma Hakimin 
Tsanyawa ya kan sanya rana ya fito tare da dagatansa da sauran 
masu rike da mukaman sarauta su yi wani dan Kwarya-Kwaryan 
hawa a mataki na Karamar hukuma. A wannan hawa mai girma 
Hakimi da Dagatansa suna caa ado na a-zo-a-gani su hau dawakai, 
ana yi musu busa da kirari su na zagaye gari domin su ga 
talakawansu su kuma yi musu barka da sallah. 

Su kuwa talakawa sukan fito suna jinjina tare da yin 
addu'o'in alkairi ga iyayensu sarakuna. Akan samu wasu daga cikin 
talakawan su yi shiga mara kyau ta ban dariya, su hau jakuna su ma 


154 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220200000000 00 


a zagaya da su. Yara da sauran talakawa su kan fito su raka su da 
kafafunsu su raka, domin nuna soyayyarsu ga shuwagabanninsu. 


5.3.6 Kokowar Kwaski 

Wasan kokowa na daya daga cikin wasannin matasa maza a 
Kasar Hausa masu dadadden tarihi, yadda ake yin sa kuwa shine ana 
samun maza guda biyu a sanya musu kyaututtuka su shiga fagen 
kokowa su fafata, duk wanda ya kayar da wani to shi ne ya samu 
nasarar cin gasar. 

Alokacin gudanar da wannan wasan akan samu makada 
(masu kida) su yi ta kida tare da kirari da zuga ”yanwasan, wannan 
kida na da matukar tasiri ga kokowa domin kuwa yana kara wa 
'yankokowar kaimi da himma da juriya a wadansu lokutan ma har 
da Karfi. 

A bangaren 'yankallo kuwa sukan zabi gwani a lokacin 
gudanar da wasan, sukan yi murna su ji dadi a lokacin da gwaninsu 
ya samu nasara, a wasu lokutanma har sukan yi masa kyautar da ba 
su yi niyya ba, haka idan gwaninsu bai samu nasara ba sukan yi 
bakinciki matuka, tare da Kudurar daukar fansa a wata haduwar ko 
wani wasan wadansu ma sukan fi dankokowar bakinciki. 

Dankokowa ba a rasa shi da bin malamai da bokaye domin 
neman guru da layoyi da makamantansu da manufar samun sa'a a 
lokacin wasa. Gwani Gagarau wanda ya saba samun nasara a 
lokacin kokowa ana kiran shi da suna shago, a mafi yawan lokuta 
akan mallakar da suna ga wani. Misali, idan yana so ya alakanta 
sunanshi da garin, sai a kira shi da shagon Karaye ko Kano ko 
Funtuwa ko makamancin haka. Yakan alakanta sunanshi ga 
iyayensa ko abokinsa, a lokuta da yawa ma sukan alakanta sunan ga 
iyayen gidansu a kokawa ko kuma wani masoyinsu da yake nuna 
damuwa a kan wasan nasu. Misali Shagon Ali Shagon Habu da 
suansu. 

Akan shirya kokowa tsakanin unguwa-unguwa ko gari-gari 
ko kuma Kungiya-Kungiya ko kuma hakanan kawai domin goge 
raini. 


155 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


Saboda tasirin wasan da yanda yake nishadantar da al umma 
ya sa aka kafa gidajen kokowa da dama a sassan kasar Hausa, badan 
tasirin zamani da addinin Musulunci ba, da babu garin da za aje ba 
a samu “Yankokowa ba, hakan ya saka kowane gari suke da filayen 
kokowa a wancen zamanin. An yi wadannnan wasanni kusan a 
kowane sashe na Tsanyawa, musamman garin Kwasaki. 

Kokowar Kwasaki wasa ne da aka rinķa shiryawa ana 
gabatarwa a garin Kwasaki a lokacin kaka? a duk ranar Lahadi. 
Kokowar ta samu karbuwa matuka ta yadda mutane daga ko ina a 
jihohin Arewa da ma wasu sassa na Kasashen ketare su ke halarta, 
wasu domin kallo wasu kuma domin su shiga su nuna wa duniya 
Kwarewarsu a kan kokowa. 


"Yankokawa a filin wasa 


Babban abin da ya Kara bunkasa wannan kokawa shi ne 
yadda Sarakunan yankin su ka amshe ta su ka rika sanya 
kyaututtukan tufafi da dabbobi da kudi ga wadanda su ka samu 
nasara a kowane mako. Attajirai da 'yankasuwa da ma'aikatan 
gwamnati ba a bar su a baya ba, su ma sun ba da gudunmawa wajen 
ganin wannan kokawa ta bunkasa. 

Sai da aka wayi gari babu wani wasa da yake kawatarwa a 
wannan yanki kamar wasan kokawa. A kullum kuwa dada samun 


30 Wato bayan gama aikin gona, damina ta Rare 


156 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


--------==--===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


bakin 'yankokawa da masu kallo ake yi, garin ya shahara ya yi suna 
a lokacin wannan wasan, mutane da yawa ba su taba zuwa garin 
Kwaski ko tunanin zuwa ba, sai ta sanadiyar wannan wasa. Daga 
bisani wadansu dalilai su ka sanya wasan ya yi kasa, manyan 
'yankokawa su ka daina zuwa, har aka wayi gari ana tsallaken 
kwanaki kafin ayi wasan, har ta kai ta kawo aka daina ma baki daya. 


5.4 Wasanni 

Kamar kowane gari, yara na gudanar da wasannin al'adunsu 
domin sakin jini da samun nishadi da Kara Kulla dankon abota da 
kuma more kuruciya. A wannan yanki na Tsanyawa ma ana gudanar 
da irin wadannan wasannin al'adu. 

Akasari an fi gudanar da wasannin bayan an yi sallar isha'i 
an ci abinci, ana yin wasan a dandali ko mahadar da yaran unguwa 
su ke haduwa. Wasan yakan dauki lokaci ana yi, wani lokacin akan 
cancanza nau’in wasannin musamman ma idan akwai farin wata. A 
wasu yankunan kuwa akan gudanar da wasannin da maraice 
musamman wasannin yara mata. 


Yara suna wasanninsu 


5.4.1 Wakar Kiran Yara Wasa 

A duk lokacin da yara su ka fito wasa kuma su ka lura da 
cewa akwai wadansu abokan yin wasan nasu ba su fito ba, sukan 
bi su har gida domin kiran su, ta yin amfani da wani salo na rera 
wakar kiran "yanwasa. Ga yadda wakar ta ke: 


157 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Kai wane ka fito mu yi wasa 
Dan wataran kana dakinka 
Ka yi gado, ka yi katifa 

Ka yi malalan kayanka, 
Kayanka, ba na wani ba. 


Za a yi ta maimaita wannan waka a Kofar gidan kowanne 
yaro ko yarinya da Karfi cikin gwaninta da hada murya har sai ya 
jiyo, da zarar yaro ko yarinya ya jiyo wannan waka, yakan saurara 
ya ji shin shi ake kira ko kuwa, idan shi ne ya tabbatar cewa abokan 
yin wasan shi ne suka fito don haka yakan yi zunbur ya fita, gudun 
kada ayi babu shi. 

Akwai wakar da ake yi kuma adandali ta kira, wannan wakar 
kira ce ga kowa da kowa a kan a fito a yi wasa. Wakar ta fi wakana 
a lokacin da yaro ko yarinya ya zo filin yin wasan ya tarar abokan 
yi wasan na shi ba su fito ba. Ga yadda wakar take: 

‘Yan wasa ku fitowasa 
In ba ku zo ba Ubanku yazo 
Aikin bariki?" tilas ne?? 


Tilas ne ba tilas ba 
ba ni na fadaba Bature ne, 
Baturen ma mai jan Kunne 


31 Wannan waka ta samu lokacin mulkin mallaka, lokacin da Sarakuna suke da 
cikakken iko dukkanin wadansu ayyuk na hukuma ana kiran talakawa ne su fito 
su yi, (hakan ake kira da aikin gayya) ba tare da an biya su ba. Misali lokacin da 
aka yi aikin titin katsina road, talakawa ne su ka rika dauko kasa a ka suna kai wa 
har sai sun fitar da titin daga kasar Dagacin su, sai wadansu su dauka. Har wa yau 
an yi wani bariki a garin Tsanyawa, gini ne wanda aka yi domin saukar baki 
turawa masu zuwa hada-hadar gyada da auduga da kuma akawun gidajen waya, 
lokacin wannan aki dole Talaka ya fito ba shi da zabi, dan haka yara su ka fadin 
aikin bariki tilas ne 

32 A wannan lokaci ne ak gina Barikin Tsanyawa da ya ke gabas maso kudu kadan 
da ofishin “yansanda domin saukar Turawan cinikayya da akawun gidan waya. 


158 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


A lokuta da yawa iyaye su kan ankarar da yaro a lokacin da 
su ka ji ana kiran shi ta yin amfani da daya daga cikin wakokinnan 
da ya fito a yi wasa. (Hira da YMW 05-03-2015). 

Wasannin suna da yawa, kuma sun danganta ga gari zuwa 
gari, ko ma unguwa zuwa unguwa. Za a iya raba wasannin yara 
zuwa gida biyu, su ne 
- Wasannin yara maza 
- Wasannin yara mata 


5.4.2 Wasannin Yara Maza 

A tsarin wasanni Bahaushe wasan yara maza da ban yake na 
yara mata ma daban su ke, duk da cewa a kan samu wasu wasannin 
da ake yi a tare a wasu yankunan, irin wadannan wasanni za a samu 
na Kanann yara ne sosai, da zarar sun fara tasawa ake barin su. Daga 
cikin wasannin yara maza da akwai. 


5.4.2.1 Wasan Yaki 

Wannan wasa ne da yake faruwa a tsakanin unguwanni, 
musamman idan an samu rashin fahimtar juna a tsakanin wani ko 
wasu 'yan'unguwa da wasu. A wasu lokuta ma akan shirya shi ta 
hanyar kai takardar gayyata a danka ta ga daya daga cikin abokan 
karawa ko a ajiye ta a dandalin wasan abokan karawa. 

Tun safiyar ranar da za a fita yaki, dakaru ke KoKarin tattara 
makaman yaki su boye. Makaman sun hada da Kulli-Kullin toka a 
cikin ledoji a matsayin “bom” da bulalai, wani lokacin ma har da 
dokunan kara a matsayin dokunan yaki. Wasu yaran sukan Kokarta 
wajen samun yajin barkono su hada shi da toka su watsa a lokacin 
da yaki ya yi tsamari. 

Misalin lokacin fitowa wasan dare, dakaru sukan doshi 
unguwar abokan karawarsu da nufin kai hari, sukan tafi suna ihu, 
suna cewa “yaki ne”. Su kuwa abokan karawa da sun jiyo an doso 
unguwarsu ana kiran yaki ne sukan fito a gwabza gudun ka da yaki 


159 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


ya ci su suna kwance. Ana duka da bulalai da watsa “tiyagas”**. A 
wadansu lokutanma akan hada da jifa da duwatsu. A irin wannan 
yaki ta kan kai ga ji wa wasu yaran rauni, don haka manya su ke 
hanawa aduk lokacin da suka ga ana shirya shi ko ana yin shi. 
Bangaren da su ka samu nasarar fatatattakar abokan 

karawarsu, sukan dawo gida cikin murna da annashuwa, a wasu 
lokutan ma sukan taho suna rera waka, suna cewa: 

Mun je yaki mun dawo 

Mun samo sandar girma 


5.4.2.2 Wasan Yarboye: 

Wasan 'yarboye wasa ne da yara maza da mata kowadanne 
su ke yi. Ana samun zakara a cikin "yanwasa ya runtse idansa ko a 
daure masa shi da tsunma, da zarar an daure idon za a ba shi bulala 
ya dinga bin yara yana duka, su kuwa yara za su rinka kokarin ganin 
sun boye a bayansa ko a wani wuri da ba zai yi zaton suna nan ba. 
A wani lokacin kuma ana umartar yara da su yi nesa su boye a 
zaurukan gidaje ko wani sakon, sai a bude wa zakaran idanu a ba 
shi bulala ya tafi yana laluben abokan wasanshi, duk wanda ya samu 
sa'ar samu, to fa zai yi ta dukansa da bulala har sai ya sha, ma'ana 
ya je ya taba abin da aka zaba a matsayi mashaya. 


5.4.2.3 Wasan Canis 

Ana kyautata zaton cewa wasan Canis ya samu ne ta silar 
samuwar fina-finai “yan Cana a Kasar Hausa. 
Yadda ake was an shi ne, yara suna raba kansu zuwa gida biyu, 
sannan a cire dukkanin kaya masu nauyi ko tsayi a kama harbin juna 
da Kafa, da hannu kamar dai yadda “yan cana ke fada. 

Wasa ne mai hadarin gaske, don kuwa akan ji wa yaro ciwo 
ko a dake sa a inda zai dade yana jinya. A lokuta da yawa ma ya kan 
zama fada a tsakanin wani da wani ko wadansu da wasu Wata Kila 


33 Wato wannan toka da suka cakuda da yaji suka kukkulla a ledoji. 


160 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aaa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220200000000 00 


hakan yasa yara da dama ba su aminta da shi ba, kuma manyan 
mutane su kan hana ko su raba a lokacin da ake yin shi. 


5.4.2.4 Wasan Jini-da Jini 

Ko da jin wannan suna da aka bayyana wasan ya rigaya ya 
bayyan kansa, wasa ne da yara maza su ke yin da’ira kowa ya kama 
hannun Dan'uwansa. Ana samun mutum daya ya rinka rera waka 
sauran yara na amsawa, yanda wakar take kuwa shi ne za a dinga 
lissafo abubuwa masu rai masu jini yana tambaya shin suna da jini, 
yan amshi za su rinka amsawa da danja, idan kuwa ya fadi abin da 
ba shi da jini to za su amsa da babu, duk dan amhsin da ya yi kuskure 
ya cewa abu mara jini danja to fa abokan wasan na shi za su yi ta 
dukansa har sai ya gudu ya tabo wani abu da aka amince a matsayin 
wajen sha. Haka za ayai ta jujjuyawa har sai kowa ya yi wakar. Ga 


yadda wakar take: 

Zakara “Yan'amshi 
Jini da jini? Danja 

Kaza da jini? Danja 
Akuya da jini Danja 

Doki da jini? Danja 

Daki da jini? Babu 

Bera da jini? Danja 
Katako da jini? Babu 


(Hira da YMW 05-03-2015). 


5.4.3 Wasannin Yara Mata 

Wadannan wasanni ne na yara mata da su ke a tsakaninu. 
Akasaari was an yara mata gada ce, kuma sun a yin wae-wake fiye 
da na yara maza. 


5.4.3.1 Gada/Yar Fadowa 

Gada ko “yar fadowa kamar yadda wadansu ke fada, wasa ne na 
yara mata, yaran su kan yi da ira su dinga jefa daya daga cikinsu 
sama tare da wakokin nuna kishi ga gari ko alada ko bayyana 


161 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


soyayya ko kuma wakokin wadansu yake-yake da aka yi ko yunwa 
ko makamantan haka. 


5.4.3.2 Gadar Bayyana Masoyi 

Wannan gada ce ko a ce yar fadowa da yanmata su ke yi, an 
kira ta da wannan suna ne sabo da kasancewarta wata hanya da 
“yanmata ke isar da sakon soyayyarsu ga wani saurayi da suka kasa 
fada masa, ko kuma su jaddada karfin soyayyar tasu ga masoyinsu 
ta hanyar bayyana sunan shi a wakar gadar. 

Bayan yanmatan sun jeru, su kan fara da yarinyar dama, ta 
shigo fili suna jefe ta sama da ta dawo su cabe ta su Kara jefa ta suna 
rera wannan wakar 


Zabiya: Wa na caro na cancaro 
Y/amshi: wa ki ka cancarewa? 
Zabiya: Na bawa wane 
Y/amshi: wai wai wai, wai wai 


In babu wane ashe bana babu aure 
da jikoki da “yaya 

da tattaba kunne da umhum-hum 
sai kududu a leda 


Saurayi ya kan yi murna a lokacin da ya ji budurwa ta fadi 
sunanshi a matsayin masoyinta, idan kuma babu soyayya a 
tsakaninsu yakan fahimta a wannan lokaci cewa tana son shi, dan 
haka yakan fara kula ta. Wannan wasan gada ya zama sila ta 
kulluwar soyayya da dama wadda da yawa ta kai ga aure a wannan 
Karamar hukuma 


5.4.3.3 Gadar Rakumi 
Gada ce da yara mata ke yi, ta samu gindin zama a yankin 
garin Gurun kimanin shekaru ashirun da suka shude daga wannan 
shekara ta 2020. Yadda gadar take kuwa shi ne, yara su kan yi da ira 
su rinka jefa junansu sama suna rere wannan wakar: 
Yaraye iye nanaye 
Fada da gaskiya tsoro ne 


162 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Rakumi uban gararanba 

Ga ruwa ka sha ka Koshi 
Gobe kasuwa zana kaika 

Ko ciranci ko kusada 

Ko gidan mutum daya lamba 
(Hira da SSG 25-07-2020). 


5.4.4 Wasanninin Tashe 
Wasannin tashe wasanni ne da su ka samu ga Hausawa 
bayan zuwan addinin musulunci. Wasanni ne da ake yi a cikin watan 
azimi a goma ta tsakiya, akasari yara ne da matasa su ke yin shi. 
Suna bin gidajen mutane da shaguna da sauran wuraren sana’oi. 
Bayan sun gama baje kolin wasan tashen su, ana ba su 
sadaka ta hatsi ko abinci ko kudi. Tashe a Karamar hukumar 
Tsanyawa yana da mabudi da kuma marufi, mabudin shi shi ne 
sallamar da ake yi a duk lokacin da aka je gida ko shago kafin a fara 
gabatar da tashen. 
Assalam-salamu alaikum, Tashe! 
Bayan an gama kuma, musamman idan an samu sadaka, sai a hada 
baki a ce 
Allan karba 
Allan gode 
Allah shi kai gidan aljanna 
Tashin tashina, 
Allah sa muna a rabo a ranar lahira 
Walakili da fadawa suna nan tafe! 
Ana hada baki lokaci furta waccan sallamar shiga da ta fita. 
A lokuta da yawa yara su kan yi fashin hatsi ko kudin wata tawagar 
musamman idan sun fi Karfinsu ko kuma bas u samo komai ba. 


5.4.4.1 Tashen Yara Maza 

Kamar yadda aka bayyana asama cewa, wasannin yara maza 
da bansu keda na yara mata, haka ma wasannin tashe su ke, ma'ana 
ko wane jinsi suna yin tashensu da ban. Ko da a akwai bukatar mace 


163 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


a was an tashen maza akan samu namiji ya y shigar macen, haka su 
ma matan. Har wa yau irin wasannin tashen maza sun bambanta da 
na mata, ga kadan daga cikin bayanan yadda wasannin tashen su ke: 


5.4.4.2 Tashen zabo 

Wasan Tashe ne na yara maza, ana samun yaro guda daya a 
shimfida masa buhu ko tabarma ko dai wata shimfida a gida ko fili 
ko Kofar shagon da ake son a gabatar da tashen, zai kwanta yana 
birgima yana marai-raicewa a matsayin shi ne zabo, su kuwa abokan 
tashen nasa za su rinka yi masa waka suna ceawa: 

Y/Tashe : Ko da dan hatsi ga zabo zai mutu 
Zabo : Kurket-kurket 


Masu gida su kan bada hatsi ko kudi su ce a siya wa zabo 
magani, idan an hadu da masu abin dariya kuwa su kan biyo zabo 
da wuka su ce ai gwara a yanka shi gudun kada ya mutu ayi asara. 


5.4.4.3 Dido Yaron Malam 

Tashen dido tsohon tashe ne da yara maza ke yi a ayankin 
Karamar hukumar Tsanyawa. Yanda tashen yake kuwa shi ne a na 
samun yaro daya ya yi shiga ta tsumma tare da nuna wasu alamomi 
tsufa da nuni da cewa shi manomi ne. zai samu garmar kara“ ya 
rataya a ka ya shige gaba, da zarar sun je gida ko filin tashe zai bada 
waka su kuma abokn tashe za su amsa. Ga yadda wakar take: 

Dido : Salamu alaikum Malamai 


Amshi :Dido 

Dido : Ga dido yaron Malami 
Amshi :Dido 

Dido :Dan—Malam Mai garma 
Amshi :Dido 

Dido : Garmanmu ta “yayan Malamai 
Amshi :Dido 


34 Garma ce da yara ke yi da kara, musamman karan gero. 


164 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Dido: Kowa ya karyan garma 
Amshi Dido 

Dido Sule ashirin zai bani 
Amshi Dido 

Dido: Ba taro ba sisi 

Amshi Dido 


Za su yi ta rera wannan waka Dido na wasa da garma har sai 
an basu sadaka, sai su yi godiya su fita. 


5.4.4.4 Tsoho da Gemu 
A lokacin wannan tashe akan samu yaro daya yayi shigar 
tsofaffi, a lokuta da yawa yakan sanya rigar da aka saka da kaba da 
hula ko makamantansu, sannan sai ya samu carbi babba wanda aka 
yi da aduwa ko kuma wani carbi da ake yi da Kuli-Kuli. Zai sanya 
auduga a fuskar shi da kanshi, ta yadda duk wanda ya kalle shi zai 
zata tsoho ne na gaske. Saboda yanayin tsufa da zarar an shiga gida 
ko fagen da za ayi tashe tsohon zai samu wuri ya zauna yayi ta jan 
carbi kamar mai lazumin gaske. Za a samu yaro daya ya bada waka 
Su kuwa abokan tashe za su yi ta amsa wakar kamar haka 
Yaro : Tsoho da gemu 
Amshi : Ya tsufa 
Yaro : A tallafa masa 
Amshi : Ya tsufa 
Yaro : Abashi sadaka 
Amshi : Ya tsufa 
Yaro : A ba shi na Allah 
Amshi : Ya tsufa 
Yaro : A ba shi na Annabi 
Amshi : Ya tsufa 
Yaro : A temake shi da dawa 
Amshi : Ya tsufa 
Yaro : Ku agaza masa 
Amshi : Ya tsufa 


165 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


5.4.4.5 Tashen dodo 

Kasancewar Bahaushen Mutum ya yi imani da dodo ya 
sanya yake tsoron shi, wadansu iyayen har su kan tsorata ya” yansu 
da dodo a lokacin da su ke rigima ko makamancin haka, hakan ya 
bawa wasu damar yin tashen dodo a wannan karamar hukuma ta 
Tsanyawa. 

Masu wananna tashe, su kan yi shiga ta ban tsoro, su kifa 
Kwarya a cikinsu su cusa tsummokarai a duwawunsu ya yi tudu 
sosai, sannan su samu ballin Kwarya su yi zanen fuska suhuda wurin 
harshe su daure a fuskokinsu, a wadansu lokuta ma hada Kaho. A 
takaice dai su kan yi duk mai yiwuwa wajen gani sun fita daga siffar 
mutane sun kom kamar aljanu. 


A lokacin da su ka shiga gidaje, suna rera waka suna cewa 
Kacilla kacillanto mai idon sakaina 
Ga dodo ya shigo 
Ku boye “yayanku kar ya firgita su 
Ga dodo ya shigo 
Da kura ta leko sai ta ja da baya 
Ga dodo ya shigo 
Zaki ya leko sai ya ja da baya 
Ga dodo ya shigo 


Yara da yawa da mata su kan firgita su ga dodon da aka dade 
ana basu labari, wannan na cikin dalilin da ke sa iyaye su ke bayar 
da abin sadaka da wuri domin a tafi abasu wuri. Idan akai rashin sa'a 
kuwa ba a bayar da abin sadaka ba dodo yakan rinka yunkurin ganin 
sai ya dauki daya daga cikin yaran gidan 


5.4.4.6 Tashen Barawon ice 

A lokacin gudanar da wannan tashe yara su kan samu daya 
daga cikinsu su daura masa igiya a kugu kwatankwacin yadda ake 
yi wa barawo a Kasar Hausa kafin zuwan Turawa. Ana samun ice a 


166 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


dora masa a ka, a shiga fili ko gida domin gudanar da tashe, bayan 
an yi sallamar tashe, yan tashe za su rika rero wannan wakar 
Yan Tashe : Iya ga arawon ice! 
Barawo : WAllah i Karya su ken a tuwo na dan sakuda! 


Za su yi ta maimaita wannan waka har sai masu gida sun 
sallame su ko su basu hakuri 


5.4.4.7 Tashen mai Kirniya 
Kalmar kiriniya kalma ce da ta fi kusanci da Kalmar rahinji 
a Hausa, tashen mai Kiriniya tashe ne da yara maza su ke shiryawa 
a wasu sassa na Kasar Hausa a ciki kuwa harda Karamar hukuma 
Tsanyawa. Yanda tashen yake kuwa shi ne, a kan samu yara a kalla 
biyar ko abin da ya yi kama da haka su zabo yaro daya a cikinsu ya 
zama zakara. Da zarar sun shiga inda za sun yintashen zai kama kaye 
kaye tare da dauke kwanuka ya tara su wuri daya a wasu lokutanma 
yakan yi wanke wanke ko shara ko wanki ko iza wuta a kicin ko 
tattara takalma wuri daya. 
A lokacin da yake tsaka da aiwatar da wannan aikace-aikace 
abokan tashen za su rika tsawatar masa suna kiransa da 
“Yan tashe : Mai Kiriniya 
Zakara : Eh 
“Yan tashe : Wa ya sa ka ne? 
Zakara : Baba 


Haka za ayi ta maimaita wannan waka shi kuwa zakara na 
aikace aikacen gida ga masu gida har sai sun dauki abin sadaka sun 
bayar. Wannan tashen ana samun sadaka da shi matuka, duk da cewa 
a kan dauki dogon lokacin a wuri daya (Fira da UAD 06-10-2020). 


5.4.4.8 Tashen Yara Mata 

Kamar yara maza, su ma yara yanmata ba a bar su a baya ba 
a wannan lokaci, don kuwa su ma suna baje hajar wasannn tashensu 
domin nuna farin cikinsu da zuwan azimi da kuma samarwa 


167 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=-=-================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


kawunansu farin cikin da zai gusar musu da gajiyar azimi. A cikin 
tashen nasu akwai: 


5.4.4.9 Tashen Hajiya 

Wannan tashe ne da yara mata su ke yi a wannan yanki na 
Karamar hukumar Tsanyawa, an kirayi tashen da suna tashen hajiya 
domin kuwa ana koyi ne da hajiya wadda ta dawo daga Kasa mai 
tsarki ba tare da ko kwance kaya ba. 

A lokacin da hajiya da dan dakonta su ka shiga gida abokan 
tashe za su biyo ta a baya suna tafi suna yi mata tambayoyi ita kuma 
tana basu amsa. Ga yadda tambayoyin su ke 

Yan Tashe : Hajiya yaushe kika zo ne? 
Hajiya : Yau nazo gobe ma zan koma! 
: Ga tsarabar maka ga ta madina 
: Ga ruwan zam-zam na madina 
: Dan dako sauke ka raba musu dai-dai. 


Za a yi ta maimaita wannan waka, shi kuwa dan dako zai 
sauke jakar hajiya ya fara bulbulo ruwa yana bawa yan gidan, a wasu 
lokutanma harda dabino da makamantansu 


5.4.4.10 Tashen ragadada 
A kalla mata shida ko bakwai su ke shirya wannan tashe, za 
su samu daya daga cikinsu ta sanya kayan maza yagaggu marasa 
kyau. A lokacin da su ka shiga filin tashe za ta yi ta lissafo sunayen 
kayan kwadayi su kuwa “yan amshi za su rinķa cewa wadannan 
kaayan kwadayin su ne suka hana ta riga da wando, ga yadda wakar 
take: 
Jagora : Ragadada 
'Y/Amshi : Ta hanaki riga 
Jagora : Danwake 
'Y/Amshi : Ya hana ki wando 
Jagora : Shasshaka 
"Y/Amshi : Ta hana ki zane 


168 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Jagora : Kifi ma 
'Y/Amshi : Ya hana takalmi 

Jagora : Nama ma 
'Y/Amshi : Ya hanaki sarka 


Haka za su yi ta lissafo kayan kwlama makulashe suna nuna 
wasu ne su ka hana wannan yarinyarkayin sutura mai kyau. Ita kuwa 
a aokaci da ake wannan wakra takan rike kifi ko nama ko rake a 
annu tana yi kamar tana ci gudun ka da ta cinye ba a gama tashen ba 


5.4.4.11 Tashen Abdulkadir 

Tsohon tashen yara mata ne, yadda tashen yake shi ne, ana 
samun yarinya daya ta cusa tsummokarai ko wadansu abubuwa 
masu kama da haka da za su maida ta suffar mace mai dauke da juna 
biyu. 

Da zarar sun shiga gida ko filin tashe za ta fadi Kasa cikin 
yanayi tausayi da kwaikwayon mata masu nakuda, tana rera wata 
waka wadda za ta dauki hankalin mutanen su tausaya mata su bata 
sadaka. Yadda wakar take shi ne: 

Zabiya : Wayyo Allah! 
'Y/Amshi : Abdulkadir 

Zabiya : Ni zan haife- 
'Y/Amshi : Abduladir 

Zabiya : In na haife 
'Y/Amshi : Abulkadir 

Za biya : Ba mai dukan- 
'Y/Amshi : Abdulkadir 

Zabiya : Ba mai zagin 
'Y/Amshi : Abdulkadir 

Zabiya : Sai ni ko Uban sa! 
'Y/Amshi : Abdulkair 


5.4.4.12 Tashen Mama ta yi yaji 
Yaji yana da ma'anoni a kalla guda uku a harshen Hausa, 
yana daukar ma'anar dakakken barkono, yana daukar ma'anar 


169 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


wahala hakan ya sa dalibai su kan ce jarabawar yau ta yi yaji. 
Ma'ana ta uku kuwa ita ce Kaura, wato mace ta bar gidan mijinta 
saboda wadansu dalilai na kasa fahimtar juna ko rigima ko dai wata 
matsala makamanciyar hakan. Wannan ma'ana ta Karshe ita ake nufi 
a wannan bigire 

Lokacin gudanar da wannan tashe ana samun yarinya daya 
ta yi shiga ta iyaye ta samu kullin kaya ta dora a kanta. Da zarar sun 
shiga filin gabatar da tashe za su yi ta rera wata waka har sai an basu 
sadaka ko an sallame su. Ga yadda wakar take 


Yan tashe : Mama ta yi yaji ku riko ta 
Mama : Ai ubanku ne ba shi da kirki 

: KO kudin kitso ba ya bani 
: Ga shi kwarkwata ta dame ni 


Za su yi ta maimaita wannan waka, a wadansu lokutanma za 
su rinķa kokarin ganin sun jawo zane ko hannun mama, ita kuma za 
ta rinka kai musu duka tana kaiwa ta komo kamar mai tafiya. 


5.4.4.13 Tashen Salla 
A kan samu mace daya a matsayin zakara ta Sanya hijjabi ta 
samu sallaya ta rike, da zarar sun shiga gida za ta shimfida dardumar 
nan ta kama salla. Za asamu yarinya daya ta dakko kudi ta zo ta 
mika mata, a wannan lokaci za a fara rera waka kamar haka 
Yantashe : Malama ga kudin toshinki 
Malama : Bankada lefe na ki aje mini 
: Ba ni bari salla ta wuce ni! 


Za yi a maimaita wannan waka har sai masu gida sun bayar 
a abin sadaka ko sun bada hakuri. 


5.4.4.14 Tashen Maiciki 
A lokacin gudanar da wannan tashe yara mata kamar hudu 
ko biyar ko abin da ya yi kama da haka su kan shiya su zabi daya 


170 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


daga cikin su cusa mata tsummokarai a cikinta ta zamo dai kamar 
mace mai dauke da juna biyu su sanya ta a gaba tana babbankarewa 
kamar mai laulayi ko mai cikin da ke dab da sauka. Da zarar sun 
shiga filin tashe sai su kama tsokanarta suna kokarin tabota tana 
kawo musu duka suna rera waka kmar haka: 


Yanmata Mai ciki 

Mai ciki iye ga ni nan tafe 

Yanmata mai ciki 

Mai ciki iye ga ni nan tafe 

Yanmata mai ciki 

Mai ciki WAllah i bani son sunan nan 
Yanmata mai ciki 

Mai ciki Sunan Uwar miji na ne fa 
Yanmata mai ciki 

Mai ciki wAllah i za mu bata da mutum 
Yanmata mai ciki 


5.4.4.15 Tashen samodara 

Kamar wasu wasanni da tashen yara mata, yara yan mata 
sama da biyar ne su ke gudanar da wannan tashe suna samun yarinya 
daya ta cusa kaya a cikinta ta samu tsumma ko zare ta daure gudun 
kada kayan su fado, ta zamo dai kamar mai cikin gaske, sannan su 
doshi gida ko filin d za su yi tashe su dinga bayar da waka kamar 
haka 

Mai ciki : iya dubo dubo 


Amshi : Samodara 
Mai ciki : iya dubi ciki na 
Amshi : Samodara 
Mai ciki : Baba ne ya siya min 
: Har yace in yi yanga 
Amshi : Samodara 
Mai ciki : Gayangar na yi 
Amshi : samodara 


171 


BABI NA BIYAR: Al'adun Mutanen Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


BABI NA SHIDA 
SANA'O'IN MUTANEN TSANYAWA 
6.0 Gabatarwa 
wannan babi za a yi magana ne a kan sana’o’in mutanen 
Karamar Tsanyawa, a wannan babin ake sa ran yin nazarin 
sana’o’in mutanen wannan Karamar hukuma, babin zai dan 
yi tsokaci a kan wasu sana’o’in da yadda ake gudanar da su da inda 
su ka fi yawa a wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa. 

Kamar yadda bincike ya tabbatar ko ya nuna akasarin 
alľummar wannan gari na Tsanyawa Hausawa ne, kamar sauran 
Hausawa dai, suna yin sana’o’i ne irin na Kasar Hausa, ma'ana 
sana'o'in da suka gada tun iyaye da kakanni. A cikin sana’o’in 
mutanen wannan yanki, sun fi ba da hankalinsu ga wadannan domin 
gudanar da rayuwarsu ta yau da kullum. Sanao’in su ne kamar: 


6.1 Noma 

Masu iya magana sukan ce “Na duke tsohon ciniki, kowa ya 
zo duniya kai ya tarar” da kuma “noma tushen arziki” da “noma 
yanke talauci”. Shi kuwa manomin akan yi masa kirari da “Bawan 
damina attajirin rani”. 

Gusau (2012:1191) ya rawaito a cikin Alhassan da wasu 
(1982) suna cewa “Noma shi ne shuka wani abu ya fito, sannan a 
dinga bi ana tayar masa da Kasa, ana cire masa hakukuwa da sauran 
ciyayi da za su iya hana shi girma, daga nan za a sa wa shukar taki 
a tara mata Kasa domin ta ji dadin bajewa, ta yi kyau. A lokacin da 
shukar ta nuna kuma sai a cire ta ko a girbe don amfanin jama'a”. 
Kafin mutane su san noma, sukan bi daji ne suna cin "ya" yan itatuwa 
da farautar namun daji, saboda haka ba zaune su ke a wuri daya ba, 
suna zaunawa ne inda abinci yake idan ya Kare sai su koma wani 
wurin. Suna cikin haka ne sai Allah ya ba su dabarar noma, suka san 
hanyar da za su shuka wani abu ya fito sannan su nome shi su tsinke, 
haki daga gare shi da hannunsu saboda wannan lokaci ba a san wani 
abu wai kayan aikin noma ba. 


172 
BABI NA SHIDA: Sana'o'in Mutanen Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta ssesesesesess 


Zamani na Kara ci gaba mutane na Kara fahimtar abubuwa, 
da haka ne suka san zama waje daya su yi shuka, su nome ta da 
kayan noman da su ka shirya. Su saka taki don ta Kara kyau, sannan 
su girbe ta, su sami abinci. Daga nan kuma suka samu sana’o’i 
kamar su Kira da kwabar yunu na gina tukwane da sassaka da 
sauran sana’o’in sai su ka bar fita farauta sai a lokacin kaka, amma 
a damina kuwa sai su shiga aikin gona wato noma. 

Kayan noma suna da yawa, sun hada da fartanya (Hauya) da 
garma da masassabi da lauje da minjagara da gatari da dai sauransu. 

Noma dai ya kasu zuwa kasha biyu, wato noman damina da 
kuma noman rani. Amma a wannan yanki na Tsanyawa an fi yin 
noman damina, a wannann noma ne jama’a ke noma kayan 
abincinsu na shekara, misali masara da dawa da gero da shinkafa da 
wake da makamantansu. A wasu sassan na wannan Karamar hukuma 
akan yi noman rani. Misali: Kasar Daddarawa da Rafin tsamiya 
daGozarki da “Yanganau da wasu yankunan Kasar Dumbulun. 
Kuma a wannan noman na rani, an fi noma kayan marmari da kayan 
gwari kamar kayan miya, irinsu: albasa da tumatiri da tattasai da 
kankana da gurji da sauransu. Za a iya cewa wannan sana’a ta noma, 
akwai ta a kowanne lungu da sako na wannan yanki na Tsanyawa, 
kuma ita ce babbar sana’ar mutanen wannan Karamar hukuma. 


6.2 Kiwo 
Kiwo na daga cikin sana’o’in Hausawa na asali, kiwo shi ne 


kula ko tarairayar dabbobi da manufar neman karuwarsu. Duk da 
cewa Fulani ne su ka fi kiwata dabbobi masu yawa, ko kuma a ce 
manyan dabbobi, akan samu wasu daga cikin Hausawa ma masu yin 
kiwon, musamman manyan dabbobi domin su taimaka musu a kan 
aikin gona da tafiye-tafiye da kuma sauran al'amuran yau da gobe. 

Kasancewar Karamar hukumar Tsanyawa na daya daga 
cikin Kananan hukumomin Kano masu dauke da adadi mai yawa na 
Fulani, ya sa dole a ambace ta a daya daga cikin Kananan 
hukumomin da ake kiwon dabbobi a cikinsu. 


173 
BABI NA SHIDA: Sana'o'in Mutanen Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


A wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa mutane sun fi 
kiwata awakai da tinkiyoyi da raguna da bunsuraye da shanu. A 
Bangaren tsintsaye kuwa sukan kiwata kaji da agwagi da zabi da 
tantabaru da zakaru da sauransu. 


6.3 Jima 

Jima ita ce kankare gashin fatar bisashe ko namun daji, 
sannan a sa mata magani a yi ta amfani da ita. Majema su ne masu 
aikin kankarar fata, wato masu jimar fata. ita ce wuri ko gidan da 
ake aikin kankarar fatar (Gusau 2012:199-201). 

Masu iya magana na cewa “Jima roman jaba” ga kitse ga 
wari. Hakan ya biyo bayan kallo na tsanaki da suka yi wa sana'ar 
sabo da sana’a ce ta samun kudi amman sai an kai zuciya nesa 
saboda wari da kuma fuskantar barazanar salewar hannu ko fitar 
farce a duk lokacin da suka yi amfani da abinci mai zaifi.hakan ya 
biyo bayan zafi ko lahanin rubin da suke jeme gashi da shi. 

Gidajen majema za ka same su kaca-kaca, ga fatu ga 
guntayen fatu, gashi kuwa a ko ina, batu na wari da zarni wannan ba 
a magana. Majema idan suna jima za ka gansu a cikin tsummokarai, 
amman da zarar sun gama, idan su ka yi ado kai ka ce yayan Sarakai 
ne. 

Wannanan sana’a ta jima ta samu gindin zama kwarai da 
gaske a wannan yanki tun zamanin da wato lokacin iyaye da 
kakanni. Akwai gidajen majema da yawa da unguwanninsu a lungu 
da sako na wannan Karamar hukuma. Bincike ya sakulo irin yadda 
zamani ya yi tasiri ga sana'ar har take neman bacewa. Har gobe 
wadanda su ka gaji sana’ar suna alfahari da ita, duk da cewa akasarin 
su ba su san yadda ake jimar ba. 


6.4 Kira: 

Ko daga jin kalmar kira ta rigaya ta bayyana kanta, ma'ana 
wasu abubuwa ne za a Kera a samar da su alhali babu su ko kuma a 
Kera su a canza musu fasali ko a gyara su. Kira ita ce Kera abubuwa 
iri-iri kamar kayan aikin gona da kayan doki da kuma kayan yaki da 


174 
BABI NA SHIDA: Sana'o'in Mutanen Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


kayan amfanin yau da kullum, wani lokaci ma har da kayan kwalliya 
da sauransu. 

Makera sun rabu gida biyu, akwai makeran farfaru, 
wadannan makera ne da ke aiki da farin Karfe da azurfa da tagulla 
da kuma jan karfe da dalma da gaci da taba suna kera wadannan 
abubuwa su samar da kayan kwalliya na mata da sauran kayan adon 
doki. Kaso na biyu kuwa su ne makeran baki wadanda su ke amfani 
da bakin karfe kawai don ganin sun Kera kayan aikin gona da kayan 
yaki da kayan farauta da kuma kayan aski da fawa da 
makamantansu. 

Makera suna da Sarkinsu, galibi kuma Hakimi ko Sarkin gari 
ne suke nada wannan sarauta ta sarkin makera. To, a nan ma haka 
abin yake a wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa. Bincike ya nuna 
cewa akwai wadannan makera a lungu da sako na wannan karamar 
hukuma, kuma makeran bakin karfe su ne suka fi yawa. Za a iya 
cewa wannan sana’a ta Kira ta samu gindin zama sosai a garin da a 
ke kira “Kokai” don kuwa babu wanda zai bugi Kirji ta farat daya ya 
bayyana yawan makerar da ke garin da kuma la’akari da irin kayan 
da su ke Kerawa su ke futar da su ciki da wajen Nijeriya. 


175 
BABI NA SHIDA: Sana'o'in Mutanen Tsanyawa 


Marubuci a lokacin da yake tsaka da kira 
a makerarmu a garin Tsanyawa 


6.5 Fawa 

Sana’ar fawa na cikin sana'o'in dogaro da kai a duniya, ba 
ga Hausawa ko Kasar Hausa kadai bai, duk da cewa kowane sashe 
ko aľumma ko kasa ko kabila na da tsarin yadda su ke gudanar da 
sana'ar. Ga Hausawa kuwa, Al'umma ko hukuma kan ware wani 
wuri na musamman da za a ringa kawo dabbobi ana yankawa ana 
sayar da nama ga jama’a domin yin amfanin yau da gobe, wadannan 
wurare ake kira da mayanka ko kuma kwata. Daga wannan wuri ne 
masu siya su ke zuwa su siyo su kawo cikin unguwanni da sauran 
wurare da su ke sana'arsu ta fawa. Wadannan wuraren sana'a su ake 
kira da mahauta, a nan ne masu siyan naman miya ko na gashi su ke 
zuwa su siya. 

Akwai mahauta masu daukar naman a ka suna zagayawa 
unguwa-unguwa suna talla, akwai kuma masu kasawa a nan 
mahauta, har wa yau a cikin masu kasawar akwai masu gasawa su 
yi tsire da balangu wasu ma sukan yi kilishi da dai sauransu. 


176 
BABI NA SHIDA: Sana 'o "in Mutanen Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Masu wannan sanaa ana kiran su mahauta, a wasu sassan 
kuma na Kasar Hausa a kira su da Rinjawa, sana’ar kuwa ana kiranta 
da fawa. Mahauta na da wata kebantacciyar baiwa da Allah ya ba 
su, ta yadda idan su ka kalli dabba su ke gane tana da Koshin lafiya 
ko akasin haka ba tare da ya taba ta ba. Haka zalika idan ya taba 
wasu sassa na jikinta yakan gane mai maiko da wadda ba ta da 
maiko. A duk lokacin da mahauci zai yi fida sai ka ga duk inda ya 
sanya wukarsa sai a ga wata mahada ce wadda idan ba shi ba babu 
wanda zai san wannan wuri. 

Akasari a karamar hukumar Tsanyawa, kwata ko mayanka 
ana kai su kasuwanni ne, tsaftatattcen wuri da gwamnati ta ware, 
duk da cewa akan samu daidaikun mutane masu yanka dabbobin a 
cikin gari ko unguwanni. Batun yawo da nama unguwanni tun daga 
danyensa zuwa gasasshe da soyayyensa abin bai canza ba. Samun 
gindin zama da sana'ar ta yi a yankin ya sanya a ka samu yawaitar 
tukubobi da masu sana’ar a ko ina a Karamar hukumar. 


6.6 Saka: 

Saka daya ce daga cikin muhimman sana’o’in Hausawa na 
asali, ta sanadiyar wannan sana’a ce mutane suka samu sutura su ka 
yi watsi da ganyen da su ke ratayawa a jikinsu. Saka ita ce jera 
zarurruka a bisa jakin saka sannan a zuzzura su cikin matsefi. Saka 
ba ta yiwuwa sai da zare shi kuma zare daga auduga ake samar da 
shi, wadda manoma ke nomawa. 


6.6.1 Rabe-Raben Masaka: Gusau 2012:194 ya raba masaka zuwa 

gida biyu, sune 

a. Masaka Maza: Masaka maza su ne masakan fari da saki da dan 
lele da bakurde da keke da kasha da tallabanni da mai tambari 
da sawaye da dan madukare da dai sauransu. 

b. Masaka Mata: Sukuma su ne masakan gwado ko luru ko majayi 
ko sakakke da makamantansu. 


Wani abin burgewa shi ne, akwai masaka maza da mata a 
lungu da sakon wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa, duk da cewa 


177 
BABI NA SHIDA: Sana'o'in Mutanen Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


zamani ya yi tasiri matuka ga wannan sana’a ta fuskar komawa 
kamfanunnuka, amman hakan bai sanya wasu mutanen sun yi watsi 
da ita ba a wannan yanki, musamman 'yan nagada da ake wa kirari 
da sun fi rana a baya. 


6.7 Wanzanci 

Wanzanci na cikin sana’o’in Hausawa na asali, wanzanci na 
cikin sana'o'in da babu wani mahaluki da zai barranta da shi, ko da 
ya fada a yanzu tuni sana'ar ta yi masa aiki a baya. 

Wanzanci shi ne sana’ar yin aski da Kaho da kaciya da bayar 
da magunguna da sauransu. 


Hausawa na yi wa wanzamai kirari da “Ba cin ku da 
mahaukata sun yi yawa’ wannan batu kuwa haka yake, musamman 
idan mun duba yadda mutum ke fita daga hayyacinsa a lokacin da 
suma ta taru ta kai wani mataki a kanshi. 

A kowane gari da ya Kunshi mutane a Kalla dari a wannan 
Karamar hukuma akwai wanzamai ko wanzami, hakan shi ya haifar 
da samuwar gidajen wanzamai da dama a garuruwa mabanbant a 
fadin Karamar hukumar Tsanyawa. Wanzamai a wannan gari su na 
gudanar da al’adunsu na wanzanci don nuna Kwarewa da alfahari da 
sana'ar. 

Tasirin zamani ya sa dayawa daga cikin su, su ka zama 
barbers wato masu aski da kayan aski na zamani masu amfani da 
wutan lantarki. Tsananin bukatar sana’ar ta fuskar aski ya haifar da 
mutane da dama su ke yi wa sana'ar haye, ma’ana su kama yin ta ba 
tare da sun gada ba. 


6.8 Fatauci 

Mutane da dama su kan kasa banbance Fatauci da 
kasuwanci. Don haka naga dacewar yin dan tsokaci domin fadada 
fahimta. Kasuwaci shi ne dukkanin wani abu da za a aiwatar domin 
juya kudi ko kayan bukatuwar dan'adam da manufa ko niyar samun 
riba, sawa'un an samu ribar ne ko kuwa faduwa aka yi, to wannan 
shi ake kira da kasuwanci. 

Shi kuwa Fatauci shi ne daukar haja daga wani gari ko kasa 
zuwa wani gari ko kasa ko yanki da niyar samun riba. Masu wannan 
fatauci su ake kira da Fatake, a mafi yawancin lokuta fatake su kan 
koma da wata hajar inda suka fito domin neman wata riba. To kenan 


178 


BABI NA SHIDA: Sana’o’in Mutanen Tsanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


fatauci dadadden abu ne da ya Samo asali tun daga lokacin da 
Dan'adam ya fara zama waje daya ya bar yawon neman abinci, ya 
kuma fahimci noma a matsayin hanyar samarwa kansa abinci. 

Idan muka kalli fatauci da kyau, sai muga al'ummar garin 
Tsanyawa sun dade da fahimtar shi, har yau ba su rabu da shi ba, 
wata Kila yana daya daga cikin dalilan da ya sa al ummar yankin su 
ka warwatsu kuma suka yi Karfi a ko ina a fadin duniya. Mutanen 
garuruwa irin su Gurun da Dumbulun da Harbau sun fi mai da 
hankali ga wannan fatauci. 


6.9 Sana’oin Zamani 

Al'ummar Tsanyawa suna gudanar da sana’o’in da zamani 
ya kawo, gudun ka da a bar su a baya. Wasu kuma sun riki sana'o'in 
iyaye da kakanni, amma sai su ka zamanantar da su. Har wa yau tun 
lokacin da ilimin zamani ya zo musu su ka yi karatu suka shigo 
harkokin aikace-aikacen gwamnati, duka domin neman rufa wa 
kansu asiri. Don haka, a dukkanin masana'antu da ma’aikatun 
gwamnati da ke wannan kasa da ma wasu ma’aikatun a Kasashen 
Ketare ake hasashen samun wani dan asalin wannan gari. 

Wasu daga cikin sana'o'in da tasirin zamani ya haifar kuma 
alummar wannan yanki suka runguma ka'in da na'in sun hada da 
“tukin manya da Kananun motoci da gyara da sai da wayoyi/rediyoyi 
da sai da tufafi da kayan masarufi da sauransu. 


- A 

nadi WA 
` Apea 

xý CA DAN 


Sana' ar koli 


179 
BABI NA SHIDA: Sana'o'in Mutanen Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta ssesessessees 


BABI NA BAKWAI 
TSARIN ILIMI A KARAMAR HUKUMAR TSANYAWA 

7.0 Gabatarwa 

annan babi zai yi duba a kan yadda tsarin ilimin ya ke a 

wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa, ma’ana zai yi 

nazarin yadda harkokin koyo da koyarwa su ke a longu 
da saķon wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa. Za a kalli tsarin 
ilimi tun daga kan matakin ilimin addini wato ilimin 
Muhammadiyya har zuwa kan ilimin Boko wato iliin zamani, tare 
da bibiyar tarihi da matakan da aka tako kafin a kai inda ake a yau. 


7.1 Ilimin Addinin Musulunci 

Kalmar addini ta na iya hada duk wani abu da ya shafi ibada 
da hukunce-hukuncen shari'a (Sa'id 1981) da mu'amala da sauran 
abubuwa wadanda su ka shafi rayuwar dan adam. 

Addini musulunci shi ne addini wanda Allah mai daukaka 
da buwaya ya aiko Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su 
Kara tabbata a gare shi, da shi domin ya shiryar da mutane zuwa ga 
kyakkyawar hanyar bauta masa. Wannan addini shi ne ya biyo 
bayan addinin Kirista wanda Allah ya aiko Annabi Isah alaihissalam 
da shi (Ibrahim 1982:63). 

Hukuncin addinin Kirista ya Kare da zuwan addini 
Musulunci. An shigar da addinin Kirista da sauran addinai na 
Annabawa da manzanni da su ka rigayi Annabi Muhammadu, tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi, cikin Addinin Musulunci 
(Gusau 2012:138). 

Addinin musulunci ya samu bunkasa da fadada tun daga 
zamanin Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata 
agare shi zuwa bayan lokuta na Halifofinsa. Daga nan ya dada 
yaduwa ya shiga Kasashen Afirka ta Arewa da ta Yamma. A wajen 
Karni na goma sha uku zuwa na sha hudu Musulunci ya fara yin 
Karfi a Kasashen Hausa, musamman ma Katsina da Kano (Ibrahim 
1982:53-82. 


— A 160) 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


Musulunci ya watsu a kasashen Hausa, kuma baki Larabawa 
da Fulani da wasu Musulmai "Yan'afirka ta Yamma su ka yi ta 
shigowa suna zama a wasu garuruwan Hausawa, kamar Kano da 
Katsina, wasu daga cikinsu Fatake ne masu cin kasuwa, wasu kuma 
masu niyyar zarcewa zuwa aikin hajji. Wasu daga cikin rukunonin 
jama'a wadanda su ka yada addinin Musulunci a Kasar Hausa sun 
hada da fatake ('yankasuwa) da mayaka da Sufaye da kuma wasu 
daulolin Afrika ta Yamma (Gusau 1984:3). 

Tun lokacin da addinin Musulunci ya zo Kasar nan ta Hausa 
a ka fara Kokarin koyon karatu da rubutu cikin harshen Larabci don 
a samu ilimin kyautata addinin Musulunci. Ana ganin Wangarawa 
su ne malamai na farko wadanda su ka yada addinin Musulunci a 
Kasar Hausa, daga su kuma sai Fulani wadanda su ka zo Kasar Hausa 
cikin Karni na goma sha biyar sai kuma Larabawa irin su Almaghili, 
sannan sai Buzaye wato Berber (Ibrahim 1982:82). 

Tsarin karatun addinin Musulunci a Kasar Hausa shi ne yaro 
mai koyo a kan fara tura shi makarantar allo ne don ya fara sanin 
karatun AlkKur'ani mai tsarki, daga nan bayan ya sauke AlKur'ani 
dukkansa sannan ya shiga koyon littattafai na addinin Musulunci 
kamar littafin Arshada da Kawa'idi da Askari da sauran littatatafai 
na addinin Musulunci wadanda su ka shafi FiKihu. Bayan wadannan 
littattafai na Fikihu kuma a kan koyi littattafan Lugga da na Nahawu 
da ilimin Hisabi da Tasrifi da sauransu. Misali, littattafan wadannan 
fannoni su ne kamar Ajaruma da Mulha da Alfiyya da Shu'ara da 
Mukama da Ishiriniya da Witiriyya da sauransu (Ibrahim 1982:82- 
97). 

Bincike ya bayyana al'ummar wannan Karamar hukuma ta 
Tsanyawa da mutane ne masu Kokarin neman ilimin addinin 
Musulunci tun a zamanin da har zuwa wannan lokaci da muke ciki. 
Da yawa daga cikin mutanen wannan yanki sukan fita domin nemo 
ilimin addini a wasu garururwa na daban, wasu mutanen sukan dawo 
su ci gaba da koyar da ilimin da su ka samo, wadansu kuma shi ke 
nan sukan zauna a garuruwan da su ka je neman ilimin har su zama 
Malamai a can. 


O 8] 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--------==--===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


Har wa yau wasu Malaman sukan yo Kaura su dawo wannan 
yanki domin bayar da ilimi, hakan ya sa almajirai da malamai da 
dama su ka zama yan gari a loko da sakon wannan Karamar hukuma 
ta Tsanyawa. 


Za aiya raba makarantun addinin Musulunci zuwa gida biyu, 
wato makarantun allo da kuma makarantun littattafai, duk da cewa 
tasirin zamani ya sa akan hade duka biyu a matsayin makaranta 
daya. 


Babban 


£ 


Masallacin Juma’a na Garin Tsanyawa 


7.2 Makarantun Allo 

Wadannan makarantun su ne makarantun da ake kafawa 
domin koyar da ilimin alKurani zalla, karatun shi da yadda ake 
rubuta shi, haka zalika su ne makarantun da aka fara kafawa a Kasar 
Hausa. Wata kila an kira su da makarantun allo ne duba da cewa a 
allo a ke rubutawa sannan shi ne abin kalla a karanta har a kai ga 
matakin haddacewa. A wadannan makarantu ana fara karatu ne daga 
zarar an idar da sallar asubahi har zuwa fitowar hantsi, daga nan 
kuma sai a tashi sai yamma ake ci gaba, wato bayan sallar la'asar 
har zuwa dab da faduwar rana, akan dawo a ci gaba da karatu bayan 
sallar magariba zuwa karfe tara ko abin da ya yi kama da haka. 

Makarantun allo akasarin su ba a cikin gida ko daki suke ba, 
wato suna a fili ne a cikin unguwanni, ana hasa?” wuta domin samun 


35 Wato kunnawa da Karin harshen Sakkwanci 


— | 3) 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa AA Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


hasken yin karatu, akasari almajirai ne ke samo kara ko karmamin 
da ake Konawa. Almajirai sukan fara koyon karatunsu daga babbaku 
zuwa wasula zuwa hada kalmomi da sauransu, akan samu bakin 
almajirai da ma "yangari duka a makaranta daya. A da, iya karatun 
Alkur'ani ake yi a wadannan makarantu, amma a yanzu akan hada 
da kananan littatafai irin na Fikhu da sira da Hadisi. 


Karatun Allo a cikin rumfa?9 


Ba za aiya kayyade yawan makarantun allon da su ke a lungu 
da sakon wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa ba. Idan aka ce za 
a kawo sunayen makarantun allon da aka yi a Tsanyawa ko kuma 
wadanda ake da su a yau, to za a yi rubutu mai yawa ba tare da an 
kammala ba, hakan baya rasa nasaba da sadaukarwa wasu magabata 
ga bangaren koyar da addini Musulunci da kuma irin yadda mutanen 
yankin su ka dauki ilimin addinin da muhimmanci. 

Don haka aka ga dacewar kawo sunayen wasu malamai da 
su ka bayar da gudunmawa matuka wajen ganin sun kakkafa 
makarantun allo a sako da lungun wannan Karamar hukuma. Babu 
laifi idan aka ce kusan duk makarantar allon da aka samu a yau a 
wannan gari ta fito ne ta tsatsonsu, domin kuwa a yau dalibansu da 


36 Tasirin zamani a yau, ya haifar da yin karatun allo a karkashin runfunan kwano 
na zamani sabanin da da ake yi a fili 


—u—P|—.—PeR—————R——— | 83 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


'ya'yansu da 'yan'uwansu da daliban dalibansu su ne manyan 
malaman da su ke ta fadi tashi wajen koyar da addini da ma ilimin 
addini a yankin. Ga wadansu kadan daga cikin su. 


7.3 Wasu Malamai da su ka Sadaukar da Rayuwasu a kan Koyar da 
Musulunnci 

Kamar yadda aka bayyana a sama, wadannan wasu 
magabatan malamai ne wadanda bincike ya kai ga ayyukansu. 
Tabbas sun bayar da gudunmawa mai Karfi wajen haskaka ko koyar 
da addinin Musulunci ga mutanen wannan yanki, ribar ayyukansu 
ce mutane su ke ta amfana, wadannan malamai sun yi rayuwa a 
maban-bantan zamunna, za a iya samun wasu da yawa wadanda su 
ka fi su bayar da gudunmawa amman wannan binciken iya kansu ya 
kai, don haka ake fata a samu wanda zai dora a kan inda wannan 
bincike ya tsaya ko ya gaza ya samu ya cika. 


SUNA MASARAUTA 
1. Marigayi Malam Abdu Disu 23 Tsanyawa 
2. Marigayi Liman Ismaila Kofar Kudu Tsanyawa 
3. Marigayi Malam Haruna Namagajiya Tsanyawa 
4. Marigayi Liman Dangajere Tsanyawa 
5. Marigayi Malam na Kafanga Tsanyawa 
6. Marigayi Malam Wada Tsanyawa 
7. Marigayi Malam Hussaini Bagobiri Tsanyawa 
8. Marigayi Malam Liti Gidan Gobirawa Tsanyawa 
9. Margayi Malam Haruna G/Makera Tsanyawa 
10. Marigayi Liman Alhassan Tsanyawa Tsanyawa 
11. Marigayi Malam Zubairu Yansoyawa Kabagiwa 
12. Marigayi Malam Tasi'u Yansoyawa Kabagiwa 
13. Marigayi Malam Inusa Kwaski Kabagiwa 
14. Marigayi Malam Falalu Debe Kabagiwa 
15. Marigayi Malam Umaru Dutsen Kafa Kabagiwa 
16. Marigayi Alaramma Garba Rinjin Kantu Kabagiwa 
17. Marigayi Malam Muhammadu mai Dangora Kabagiwa 
18. Marigayi Alkali Amadu Dumbulun 


BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


19. Marigayi Malam Siddi Dumbulun 
20. Marigayi Malam Muhammadu Manzo Dumbulun 
21. Marigayi Malam Mamuda mai Kamajiya Dumbulun 
22. Marigayi Malam Liman Gamjigo Dumbulun 
23. Marigayi Malam Iro Liman Dumbulun 
24. Marigayi Malam Sani Maisaje Walawa Dumbulun 
25. Marigayi Malam Umar Sule Jigilawa Jigilawa 

26. Marigayi Abubakar Limamin Jumaa Jigilawa 

27. Marigayi Liman Sunusi Jigilawa 

28. Marigayi Liman Almu Jigilawa 

29. Marigayi Liman Iliyasu R/Godama Jigilawa 

30. Marigyi Ladan Sule Jigilawa 

31. Marigayi Malam Rabi'u G/Rimi Sa'ida Jigilawa 

32. Marigayi Malam Inusa Jama'a Jigilawa 

33. Marigayi Liman Mu'azu Yakanawa 
34. Marigayi Malam Musa Mahaddaci Yakanawa 
35. Marigayi Malam Liti Koho Yakanawa 
36. Marigayi Malam Mu'azu B/Haske Yakanawa 
37. Marigayi Liman Ussaini Yancibi 

38. Marigayi Liman Hassan Yancibi 

39. Marigayi Malam Wada Yancibi 

40. Marigayi Mallam Hamza Yancibi 

41. Marigayi Liman Ibrahim Tamburawa Yan'awaki 
42. Marigayi Liman Baso Bagwayawa Yan'awaki 
43. Marigayi Limamin Juma'a Abdulmuminu Yan'awaki 
44. Marigayi Liman Abdu Mai Kano Yanmamman 
45. Marigayi Malam Garba Yanmamman Yanmamman 
46. Marigayi Liman Shu'aibu Yanmamman 
47. Marigayi Liman Malam Lawan Yanmamman 
48. Marigayi Malam Haruna Yanmamman 
49. Marigayi Malam Garba Yanmamman Yanmamman 
50. Marigayi Liman Adamu Daddarawa 
51. Marigayi Malam Ibrahim Anaruwa Daddarawa 
52. Marigayi Liman Dahiru Daddarawa 


1 o SES 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


53. Marigayi Malam Umar Dogo Nassarawa 
54. Marigayi mallam Sada Nassarawa Nassarawa 
55. Marigayi Alaramma Halilu Nassarawa 


56. Marigayiya Hajiya Rukayya ta Malamai Nassarawa 
57. Marigayi Malam Abubakar Hassan K/Yamma Harbau 


58. Marigayi Liman Abdullahi K/kudu Harbau 

59. Marigayi Liman Jibrin Harbau 

60. Marigay Liman Abdul'aziz K/Kudu Harbau 

61. Marigayi Malam Mudi Kofar Arewa Harbau 

62. Marigayi Liman Hamza K/Arewa Harbau 

63. Marigayi Malam Isah Farsa Farsa 

64. Margayi Malam Abubakar Dorayi Farsa 

65. Marigayi Malam Adamu Dadin Zama Farsa 

66. Marigayi Malam Ibrahim Alaramma Farsa 

67. Marigayi Malam Dangwani Dadin Zama Farsa 

68. Marigayi Muntari Limamin Gari Kokai 

69. Marigayi Malam Suleiman Kokai Kokai 

70. Marigayi Ummaru Limaminjuma'a na Farko Kokai 

71. Marigai Malam Rabi'u na Gangara Kokai 

72. Marigayi Malam Rabi'u Fari Kokai 

73. Marigayi Malam Surajo Hamisu Kokai 

74. Marigyi Liman Maiwada Gurum 

75. Marigayi Malam Dan Makoda Gurum 

76. Marigayi Malam Tsoho U/Jabawa Gurum 

77. Marigayi Malam Sani G/Iliya kwan-kwan Gurum 

78. Marigayi Liman Miko (Gidan Liman) Gurum 

79. Marigayi Malam Shu'aibu Gidan Dinya 20 Gurum 

80. Marigayi Alaramma Malam Isifa Gurun 

81. Marigayi Malam Faruku Gurun 

82. Marigayi Liman Malam Bala Hayin Gurun Gurun 

83. Liman Dan'angulu Gurum Gurum 

84. Marigayi Busasu Rafin Tsamiya 
85. Marigayi Malam Lawan Gamar Rafin Tsamiya 
86. Marigayi Nasa'adu Rafin Tsamiya 


A 186 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


87. Marigayi Alaramma Malam Nasa’adu Rafin Tsamiya 
88. Marigayi Liman Dandabo Yanganau Yanganau 
89. Marigayi Malam Ishaka Yanganau Yanganau 
90. Marigayi Malam Abba Yanganau Yanganau 
91. Marigayi Malam Ali “Yanganau Yanganau 
92. Marigayi Liman Iliyasu Yanganau Yanganau 
93. Marigayi Malam Audu Alaramma Namari Yankamaye 
94. Marigayi Liman Mai Daura Yankamaye 
95. Marigayi Liman Yankamaye 
96. Marigayi Alhaji Mani Tsagalamawa Yanakamaye 
97. Marigayi Malam Kane Yankamaye 
98. Marigayi Malam Mu'azu Shu'aibu Yanakamaye 
99. Marigayi Alhaji Audu Mai dalailu Zarogi 
100.Marigayi Malam Ilu Zarogin Tsamiya Zarogi 
101.Marigayi Malam Ibrahima Kada Gezawa 

7.4 Makarantun Littattafai 


Wadannan su ne rukuni na biyu a tsarin makarantun addinin 
Musulunci, sannan sun samu ne bayan samuwar makarantun allo. 
Makarantun litttattafai su ne makarantun da a ke koyar da littattafan 
fannonin addinin Musulunci, irin su Fikhu da Sira da Balaga da 
Hadisi da Nahawu, a wasu lokuta ma har da littattafan ilimin taurari 
da makamantansu. Mafi akasarin wadannan makarantu suna 
kasancewa a gidajen Malamai ne musamman ma zaurukan gidajen 
malaman. Wata kila shi ya sa ake kiran malaman da suna “Malaman 
Zaure”. 

Kafin mutum ya zama malamin zaure, akwai bukatar ya yi 
karatu mai zurfin gaske sai ya zamanto ya iya wadansu litttattafai 
masu yawa musamman wadanda ake yin amfani da su a yankin, sai 
ya kasance ya iya karantawa da fassarawa da sharhi daga Larabci 
zuwa Hausa. Akasari wadannan malaman zauren su ne manyan 
malamai a gari. 


— A 187 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


An fi yin karatun da safe kamar Karfe takwas 8:00 zuwa 
kusan azahar zuwa la'asar, akan samu wasu kalilan masu tsayawa 
bayan sallar la’asar zuwa magriba. 

A dangane da dalibai kuwa, akasarinsu manya ne manyan 
mutane ne magidanta wadanda su ka yi makarantun allo kuma su ka 
sauke alkur'ani mai girma. Akasarin wadannan makarantu ba su da 
Kayyadadden lokacin daukar karatu. Dalibi yana kula da lokacin da 
Malami ya yi shimfida ko ya ke yin shimfidar, sai ya zo ya dauki 
darasi. Da dama ana karatu a makarantun zaure a ranakun Asabar 
zuwa Laraba, ranar Alhamis da Juma’a kuma su zamo ranakun hutu. 

Wasu malaman zauren sukan dauki littafi musamman na 
fikhu su sanya lokacin karatun shi, dalibai masu sha'awa sukan 
kiyaye da lokacin domin halarta, wannan tsari shi ake kira da 
majilissi a Hausa. 

Akwai wadannan makarantun malaman zaure a lungu da 
sakon wannan gkaramar hukuma, wani abin burgewa ga mutanen 
wannan yanki shi ne yadda matasa suka shagaltu da irin wadannan 
majalisan ilimi, wata Kila ma shi ne dalilin da yasa ake ta samun 
bude sababbin majilisan koyarwa tare da matasa masu koyarwar. 


7.5 Makarantun Islamiyya 

Tasirin zamani shi ya haifar da makarantun Islamiyyu, 
wadanda a cikinsu ake koyar da A/Kur'ani mai girma da sauran 
littatafai wadanda za su koya wa yara tsarki da salla tare da 
Kissoshin Annabawa da salihan bayi, har wa yau a wadannan 
makarantu akan koyar da harshen Larabci, rubutun shi da yadda ake 
magana da shi da sauran al'amuran da suka shafi addinin musulunci. 
Akwai makarantun Islamiyyu na gwamnati da kuma masu zaman 
kansu, tabbas wadannan makarantu sun samu gindin zama a wannan 
Karamar hukuma ta Tsanyawa, za a iya cewa babu wani bangare a 
wannan yanki da mutane su ke rayuwa, face suna da Islamiyya ko 
Islamiyyoyi. 


— A 188 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Wadannan makarantu suna taka muhimmiyar rawa wajen 
koyar da yara harkokin addinin Islama, musamman kasancewarsu 
sun kwace kambun makarantun allo a wannan zamani. 

Makarantun Islamiyyu an zamanantar da su don kuwa ana 
bayar da takardar shaida ga wanda ya yi su, dalibi zai iya amfani da 
wannan shaidar domin zurfafa karatunsa a mataki na sakandire a kan 
addinin Musulunci. 


7.5.1 Islamiyu Dari a Karamar Hukumar Tsanyawa 

Ga wasu daga cikin Islamiyyun da ke da dogon tarihi kuma 
ake karatu ba dare ba rana a cikin su, saboda tasirin zamani ma 
dukkani su ban da hudun Karshe, sun zama karkashin kulawar 
gwamnati. 


1. Kunkurawa “A” Islamiyya Primary School 
2. Dumbulun Islamiyya Primary School 

3. Soro Daya Islamiyya Primary School 

4. Babban Haske Islmiyya Primary School 

5. Madaurari Isalmiyya Primary School 

6. Kira'atul Kur'an Islamiyya Primary School 
7. Sabuwar Santa Islmiyya Primary School 

8. “Yargwanda Islamiyya Primary School 

9. Sauya Islamiyya Primary School 

10. Kafayau Islamiyya Primary School 

11. Kuririya Islamiyya Primary School 

12. Kuzuttu Islamiyya 

13. Daddarawa Garu Islamiya 

14. Alhazawa Islamiyya 

15. Bugaje Islamiyya 

16. Jan Ruwa Ismiyya 

17. Gidan Damu Islamiyya 

18. Kunkurawa “B” Islamiyya 

19. Jaga Islamiyya 

20. Kudumi Islamiyya 


— EA) 
BABI NA BAKWAT: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


21. Dabawa Islamiyya 

22. Sabon Garin “Yancibi Islamiyya 
23. Nassarawa “Yan Cibi Islamiyya 
24. Birisawa Islamiyya 

25. Zarogi Tasha Islamiyya 

26. Zarogi Gabasa Islamiyya 

27. Zarogi Islamiyya 

28. Yanmau Islamiyya 

29. Yama “B” Islamiyya 

30. Tugu Islamiyya 

31. Fako Islamiyya 

32. “Yankamaye “ A” Islamiyya 
33. Tatsan Yamma Islamiyya 

34. Unguwar Zanko Islamiyya 

35. Manawa Islamiyya 

36. Zulaihatu Islamiyya 

37. Rigar Are Islamiyya 

38. Walawa Islamiyya 

39. Rinji Dumbulun Islamiyya 

40. Harbau Islamiyya 

41. Unguuwar Dorawa Islamiyyya 
42. Baujawa Islamiyya 

43. Harbau, Kira'atul Kur'an Islamiyya 
44. Farsa Dadin Zam Islamiyya 
45. Rinji Islamiyya 

46. Dorayi Islamiyya 

47. Dutsen Kafa Islamiyya 

48. Kabagiwa Islamiyya 

49. Kwaski Islamiyya 

50. “Yanmamman Islamiyya 

51. Unguwar Makam Islamiyya 
52. Kokai Islamiyya 

53. Zango Islamiyya 

54. Kwandawa Islamiyya 


A 190) 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


55. “Yankamaye “B”Islamiyya 
56. Gezawa “A” Islamiyya 

57. Gezawa “B” Islamiyya 

58. Karabawa Islamiyya 

59. Matsiga Islamiyya 

60. Takalmawa Islamiyya 

61. Gozarki Islamiyya 

62. Kwarwa Islamiyya 

63. Cinema Islamiyya 

64. “Yan'awaki Islamiyya 

65. Tamburawa Islamiyya 

66. Tsauni Islamiyya 

67. Rigar Gizari Islamiyya 

68. Nassarawa Islamiyya 

69. Hayin Gurum Islamyya 

70. Gurum Islamyya 

71. Gangrene Gurum Islamiyya 
72. Kwandagwalle Islamiyya 
73. Asayaya Islamiyya 

74. Samtar Nasara Islamiyya 
75. Jama'a Islamiyya 

76. Dorayi Tudu Islamiyya 

77. Dan Isa Islamiyya 

78. Gamara Islamiyya 

79. Katsalle Islamiyya 

80. Jigilawa Islamiyya 

81. Dabawa Nomadic Islamiyya 
82. Daddarawa Islamiyya 

83. Tafashiya Islamiyya 

84. Tafashiyar Malamai Islamiyya 
85. Rage Islamiyya 

86. Tatsan Gabas Islamiyya 
87. Zinda-Zinda Islamiyya 

88. Mahuta Islamiyya 


UU 191 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


89. Kiyawa Islamiyya 

90. “Yancibi Islamiyya Galadanci Islamiyya 

91. Masaurari Islamiyya 

92. Unguwar Dogo Islamiyya 

93. Kokai Khalid Islamiyya 

94. “Yannawa Islamiyya 

95. Kaliyawa Nomadic Islamiyya 

96. “Yan'amar Islamiyya 

97. Darul Kur'an Islamiyya Tsanayawa 

98. Tahfeezul Kur'an Islamiyya Tsanyawa 

99. Makarantar Kofar Gidan Malam Al'mu Tsanyawa 

100. Makarantar Matan Aure ta Dan'almajiri Tsanyawa 
Da sauransu (RBI Tsanyawa 17-08-2020). 


7.6 Tsarin Ilimin Boko 

Ilimin boko shi ne dai ilimin da wasu manazarta ke kira da 
ilimin zamani, ana hasashen cewa dalilin kiransa da ilimin zamani 
kuwa shi ne sakamakon ilimi ne bako da ya shigo kasar Hausa daga 
baya, musamman idan an kwatanta tarihin samuwar shi da ilimin 
Muhammadiyya. 

Ilimin zamani na boko shi ne wanda Turawa su ka zo da shi 
kasar Hausa. Lokacin da Turawa su ka shigo kasar Hausa har suka 
ci ta da yaki a tsakanin 1900 zuwa 1903, sun karkasa kasar 
Arewacin Nijeriya kashi goma sha biyu wadanda su ka kira da 
Larduna (Gusau 2012:147). 

Karatu da rubutu ta hanyar boko, ya samu ga Hausawa a 
farkon karni na ashirin K-20. Don kuwa a shekara ta 1900 ne 
gwamnatin Ingila ta karbe ragamar mulki daga hannun Sarakunan 
Hausawa. Tarihi ya nuna cewa a shekara ta 1903 sojojin Gwamna 
Lugga suka ci Kano da Sakkwato da yaki. Sai a a cikin shekarar 
1905 aka bude makaranta ta farko a Sakkwato don koyar da karatun 
boko tare da wadansu Malamai guda biyu wato Mr. Burden da 
mataimakinsa Malam Ibrahim. Bincike ya gano cewa wannan 


A 192 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


makaranta ba ta dade ba saboda iyaye sun ki bayar da 'ya'yansu don 
tsoran kada 'ya'yan nasu su zama Kiristoci. 

A cikin shekara ta 1909 kuwa Gwamna Lugga ya umarci 
wani Bature mai suna Mr. Hans Vicher (Danhausa) da ya sake bude 
wata makaranta a Kano. Daga baya kuma a hankali a hankali a ka ci 
gaba da bude makarantu daban daban a sassan Arewacin Kasar nan. 

A kowanne lardi Turawa sun kafa makarantu don koyar da 
ilimummukansu, a hankali a hankali cikin dabaru da bibiya 
makarantun nasu su ka mamaye lungu da sako na Kasar Hausa. 

Makarantun boko sun hada da makarantun firamare da 
makarantun sakandire (manya da kanana) da makarantun horar da 
malamai da kwalejojin ilimi da kwalejojin karantar da harkokin 
lafiya da na Kere-Kere har ma da jami'o'i da makamantansu. 

Duk da matsalolin da aka fuskanta a matakin farko na Kin 
amsar ilimin boko a wannan yanki na Kasar Hausa wanda yankin 
Tsanyawa na daga ciki, bai hana wasu iyayen sanya 'yayansu a 
makarantun bokon ba. Daga bisani a hankali a hankali kan mutane 
na Kara wayewa suna fahimta da ganin amfanin abun har su ka daina 
kyamatar ilimin bokon. 


7.6.1 Makarantar Boko ta Farko a Karamar hukumar Tsanyawa 

Bincike ya gano cewa makarantar boko ta farko a wannan 
gari ita ce makarantar da a yau a ke kira da suna “Tsanyawa Centeral 
Primary School”. An Kirkiri wannan makaranta tun a shekarar 1953. 
Duk da cewa ba a fara harkokin koyarwa ba a cikinta har sai a 
shekarar 1954. Hakan kuwa ya biyo bayan rashin samun ginanne ko 
kebantaccen wajen karatu da malamin makarantar da a ka aiko garin 
yayi. Don haka ya koma, komawar wannan malami ta dauki 
hankalin wasu magabata masu hangen nesa, wanda ya haifar da 
kiran tarurruka na masu ruwa da tsaki, daga bisani suka yanke 
shawarar samar da makarantar yaki da jahilci tare da yunkurin ganin 
an dawo da wannan makaranta ta “Elimentry” da malamin da 
hukuma ta aiko don ya koyar. 


A 199) 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


An yi nasarar samar da makarantar yaki da jahilcin, wadda 
ta kasance a dakin shawara”” na garin Tsanyawa. Marigayi Malam 
Hashimu Maigoro Tsanyawa shi ne ya jagoranci koyar da dalibai 
Ilimin boko don yaki da jahilci, shi kuwa Malam Idi Bature sai ya 
zama malamin Arabiyya. Haka aka ci gaba da koyar da ilimi ga 
dalibai har tsawon shekara daya (1954), ana cikin wannan yanayi ne 
Malam Usman Incharge ya dawo domin fara aikinsa na koyarwa, 
duba da cewa yanzu dalibai sun shirya, bugu da Kari an samu dakin 


karatu na wucin gadi (Hira da AUF 24-04-2018). 


Wasu alkaluman bincike sun nuna cewa wannan makaranta 
ita ce makaranta ta biyu a duk fadin Kasar Bichi a wancen lokaci. 


7.6.2 Dalibai Talatin na Makarantar Bokon Farko a Tsanyawa 

Lokacin da Malam Usman Incharge ya dawo Tsanyawa ya 
taho da wata takarda mai dauke da sunayen dalibansa da ya dauka 
tun zuwansa na farko. Tarihi ya bayyana gabaki daya daliban da ya 
zo da sunayensu mutum talatin da daya ne. ga sunayensu kamar 
haka: 


Sunan Rejista Suna da Inkiya a yau 

1) Ado Fama Marigayi Alh. Ado Fama(e.o) 

2) Umar Aliyu Fama Alh. Ummaru Danmajlissa 

3) Dayyabu Fama Maigarin Tsanyawa a yanzu 

4) Isah Yusufa Abba Dogo/Abbe Direba 

5) Yalwa Fama yalwa matar dari 

6) Salihu Jarmai Jarmai Direba 

7) Nasiru Ahmad Marigayi Nasiru dan'uwan Ashaka 
8) Shehu Ahmad Alh. Shehu Ashaka 

9) Abubakar Ladodo Marigayi Ladodo 


37 Dakin shawara si ne dakin da manyan gari su ke taro a wancen lokacin, har wa 
yau idan an yi baki Turawa ko Sarakai ko wasu manyan baki a nan ake saukar su. 


194 


BABI NA BAKWAT: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


10) Sama'ila Garba 


1 1) Abdulkarim Jafaru 
12) Da'asabe Gajila 


13) Hassan Ibrahim 
14) Ummaru Garba 
15) Umaru Kano 
16) Bala Shitu 

17) Ibrahim Dudu 
18) Ayuba Gambo 
19) Ali Tsanyawa 
20) Lawan Bala 
21) Umar Bala 

22) Umaru Zango 
23) Tatuwa liti 
24) Lawan Isa 

25) Suwaida Sule 
26) Asabe Yaro 
27) Tatuwa Bako 
28) Adama Hashim 
29) Mairo 


30) Indo ?yar karofi 


31) Ado Salihu 


Marigayi Dangoriya 
Marigayi Abdukarimu 
marigayi dan asabe Gajila 
Alh. Hassan na Makera 
Marigayi Garba Kankane 
marigayi Umar Kano 

G/ Mai Bindiga Tsanyawa 
marigayi Ibrahim Dudu 
Marigayi Ayuba Gambo 
Alhaji Ali na Bidda 

Alhaji Lawan Bala Tsanyawa 
Mai gidan Bene Tsanyawa 
Marigayi Umaru Zako 

“Ya ga liti Kanin are 

lalu 

Suwaida Sule 

Marigayiya Yar uwar Na'atta 
Gidan Bako 

Gidan Malam Hashi 
Mairo gidan Majema 

Indo “Yar Karofi 

Adon Gali 


Haka aka ci gaba da gudanar da harkokin koyo da koyarwa 
a wannan makaranta ta Elimentry ta garin Tsanyawa tarihi ya 
taskace cewa sai a shekarar 1956 ne aka samu Karin Malamai masu 


koyar da sana'o i. Su ne kamar haka: 
1. Marigayi Malam Audu Lamiri 
2. Marigayi Malam Sani Tawal Bichi 

Har wa yau a wannan shekara ne aka sa harsashin gina 
makarantar ta din-din-din. An samu nasarar gina ajujuwa guda biyu 
a cikin shekarar 1956. 


— A) 
BABI NA BAKWAT: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-------===--===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


enak ON baun A 


Rukunin ajin da aka gina na farko (1956) kuma sashe a 


makarantar farko ta garin Tsanyawa?® 


A Karshen shekarar ne aka tare a ginin na din-din-din. Kafin 
fara wannan gini, an debi dalibai "yan diba ta biyu. Rashin ajin 
karatu ya haifar da gina musu sabon ajin karatu na zana. An debi 
dalibai da dama, wadanda suka hada da: 

- Nasir Mohammed (Mai gidan gona) 
- Marigayi Ahmad Muhammad (Zangero) 
- Malam Zakari Usman 
- Magaji Babban gida, da sauransu. 
(Hira da AUF 24-4-2014) 


7.6.3 Makarantar Yaki da Jahilci ta Gari "Yan'awaki 

Binciken ya nuna cewa kafa makarantar yaki da jahilci ta 
garin Tsanyawa, wadda ta zamo silar dawo da ko kafa makarantar 
boko ta farko a Karamar hukumar Tsanyawa aka kafa ta a 
makarantar yaki da jahilcin a garin "'Yan'awaki. 

Malam Gawa Kwandawa shi ne ya kafa makarantar, ya kafa 
ta a Kofar gidan Maigarin 'Yan'awaki na wancen lokacin, hakan 
kuwa ba ya rasa nasaba da yadda ya samu hadin kan mai garin da 
kuma saukin kwatance ga mai son zuwa makarantar. 

A matakin farko shi kadai ne ke koyarwa, an rawaito cewa 
yakan koyar da harafin boko guda daya ga wadannan manyan 


38 Wato makarantar firamare ta garin Tanyawa, wadda a yau ake kira da Tsanyawa 
Central Primary School. 


A | 06 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


mutane misali bakin “A” har sai daliban sun haddace shi sun fahimci 

siffarshi da yadda ake rubuta shi kafin a ci gaba. Kasancewar babu 

tsari na rubutu a allo a wannan makaranta ya haifar da yin rubutun a 

cikin iska, hakan kuwa ya sa ba a saurin fahimtar darasin. 
Makarantar ta habaka ta bunkasa ta kuma samu tarin dalibai 

daga sassa daban-daban na Tsanyawa da Bichi da ma wani sashe na 

garin Kunchi, wannan ya sa wadansu Malamai masu kishi suka 

shigo domin taimaka wa Malam Gawa, da manufar bayar da 

gudunmawarsu ga manyan mutane masu sha'awar karatun boko. 

Malaman su ne: 

1) Malam Bala Kabagiwa 

2) Malam Lawan Nassarawa 

3) Alhaji Ibrahim Dan Sarkin Bichi, wanda ya zamo mai kula da 

malamai daga baya. 


Daga cikin dalibai masu hazaka da tarihi ya taskance 
sunayensu na rijista akwai: 


1. Maifada 
2. Maifulani 
3. Zuma 

4. Mati 

5. Tambai 

6. Tulele 


Daga wannan lokaci kan mutane ya ci gaba da wayewa har 
aka kai matakin da aka ci gaba da bude makarantun Boko a lungu 
da sakon wannan gari na Tsanyawa. 


7.6.4 Wasu Makarantun Firamare 56 a Karamar hukumar Tsamyawa 

Makarantun firamare a garin Tsanyawa suna da yawa, kuma 
an bude su a lokuta mabanbanta bisa mabanbantan dalilai, ga wasu 
daga ciki masu dadadden tarihi. 


Sunann Makaranta 
1. Ado Fama Memoril Nusery and Primary School Tsanyawa 


nn 197 
BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Tsanyawa Central 
Dumbulun Central 
Harbau Central 
Yargwanda CIF 
Gurun Central 
Fama 
Zarogi “A 
Zarogi “B” 


29 


. Yakanawa 

. Rafin Tsamiya 

. Takalmawa Nomadic 
. ° Yanmala 

. Kokai 

. ° Yanmamman 

. Daddarawa 

. Rage 

. Kauyen Gawo 

. Kura 

. Gozarki 

. Jigilawa 

. Tatsan 

. Rinjin Kantu 

. Duten Kafa 

. Saurawa Nomadic 
. Kute Nomadic 

. Kudumi 

. Gezawa 

. Yancibi 

. Zakawa 

. Yama “A” 

. Yama “B” 

. Gurun Specials 

. Sallawa 

. Sallawa nomadic 
. Bokawa nomadic 
. Cinama 

. Zango 

. Sauya 

. Tsangaya 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Primary School 
Primary Shool 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary school 
Primary School 
primary school 
Primary school 
Primary Schoo 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary Scool 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary school 
Primary School 
Primary school 
Primary scool 
Primary scool 
Primary sccool 
primary scool 
primary school 
primary school 
Primary Scool 


. Farsa 

. "Yan'awaki 

. Kwandawa 

. Kabagiwa 

. Nassarawa 

. “Yanganau 

. "Yankamaye“ A” 
. "Yankamaye “B” 
. Dadin zama 

. Maga yaki 

. Giwa 

. Tafashiya 

. Baujawa 

. Unguwar Zanko 
. Kuzuttu Nomdi 

. Sabon garin Dumbulun 


(RBI 17-08-2020) 


Primary school 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary Schhol 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary School 
Primary Scool 

Primry School 

Primary School 
Primary School 
Primary School 
Pimary School 

Primary School 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


Wadannan kadan ne daga cikin makarantun Firamare da ake 


da su a fadin wannan yanki na Tsanyawa. Haka zalika makarantun 
sun yaye manyan malaman jami'o'i da likoci da manyan 'Yansiyasa 
da "Yankasuwa da attajirai har ma da manya da Kananan ma'aikatan 


gwamnati a ciki da wajen Kasar nan. 


Wani sashe na Babbar Makarnatar Firamare 
ta Tshohon garin “Y ankamaye 


BABI NA BAKWAI: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


199 


Aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


7.6.5 Wasu Makarantun Sakandire 21 a Karamar Hukumar Tsanyawa 
Bayan makarantun firamare da su ka cika ko ina a wannan 
Karamar hukuma, akwai makarantun sikandire, wato na gaba da 
firamare. Su makarantun sakandire dalibi ko daliba na samun 
nasarar shigar su ne bayan samun nasarar cin jarabawar da ya dauka 
ta kammala shekaru shidan firamare. Kamar makarantun firamare 
su ma ana yin shekaru hida ne a cikin su, sannan a yi jarabawar 
kammalawa. Bincike ya kai ga wadansu makarantu na sakandire da 
ke wannan yanki, wadanda su ka yaye dalibai masu yawa, haka 
zalika da yawansu a yau sun zamo abin kwatance a matakai daban 
daban. Makarantun sun hada da: 
Sunan Makaranta 
Government Senior Secondry Schooll Tsanyawa 
Government Arabic Secondry School Tsanyawa 
Government Girls Senior Secondry School Tsanyawa 
Govermennt Girls Jeniour Secondry School Balan Tsanyawa 
Government Girls Jenior Secondry School Yargwanda 
Government Senior Secondry School Kabagiwa 
Goevernment Senior Secondry School Kwandawa 
Government Jenior Secondry School Yankamaye 
Government Jenior Secondry Shool Gurum 
. Government Jenior Secondry School Yan’awaki 
. Government Jenior Secondry School Harbau 
. Government Girls Jenior Secondry School Harbau 
. GoVernment Girls Jenior Secondry School Yancibi 
. Government Senior Secondry School Daddarawa 
. Government Jenior Secondry Secondry School Kokai 
. Government Jenior Secondry School Tatsan 


Pa O M IA 


= oOo 


=. = =e =e =e a 
UAUA P NN 


. Government Senior Secondry School Dumbulun 

. Government Girls Jenior Secondry School Dumbulun 

. Government Arabic Jenior Secondry School Dumbulun 

. Government Jenior Secondry School Yanganau 

. Government Jenior Secondry School “Yanmamman 
(RBI 17-08-2020). 


N NN - -— 
= o ooo 


— o 200) 
BABI NA BAKWAT: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Wani sashe na sabuwar Jami'ar Open dake garin Tsanyawa 


—|R—  () | 
BABI NA BAKWAT: Tsarin Ilimi a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


BABI NA TAKWAS 
TSARIN SIYASA A KARAMAR HUKUMAR TSANYAWA 

8.0 Gabatarwa 

wannan babi za a nazarci yadda siyasa ta ke ko ta kasance 

a wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa, babin zai kalli 

siyasa tun daga bullowar ta a Kasar Nijeriya da yanayin da 
ta tsinci kanta a Karkashin Karamar hukumar Bichi, haka zalika 
babin zai kalli Tsanyawa a matsayin Karamar hukuma da sauran 
batutuwa da suka shafi harkokin mulki da gudanarwa. 


8.1 Bulluwar Siyasa a Nijeriya 

Al'ummar Karamar hukumar Tsanyawa? 
sha'awarsu ga siyasa tun daga lokacin da aka 6ullo da harkokin 
siyasa a Kasar Nijeriya, haka zalika sun taka muhimmiyar rawa a 
kan harkokin siyasa tun lokacin da ta 6ullo a 1949, jamhuriyya ta 
daya zuwa wannan lokaci da ake ciki. Masana a ilimin siyasa sun 
raba jamhuriyoyin da aka yi mulki zuwa jamhuriyya guda uku, ko 
wace jamhuriyya na dauke da zanguna a cikinta. Ga bayanin 


9 sun nuna 


zangunan da kuma mutanen wannan Karamar hukuma da suka taka 
rawa a cikin su da irin yadda siyasar ta kasance a yankin. 


Mashahurin Malamin nan, wato Gusau, 2012 ya rawaito 
jamhuriyya ta farko da cewa ita ce: 


8.2 Jamhuriyya ta Daya (1960-1966) 


Lokacin mulkin jamhuriyya ta farko a Nijeriya, shi ne 
lokacin da farar hula su ka fara kafa mulki a Karkashin Firan- 
Minista, Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa, sannan ne gwamnatin 


39 A wannan lokaci, Tsanyawa ba Raramar hukuma ce mai zaman kanta ba, tana 
Karkashin Karamar hukumar Bichi, tana tare da Karamar hukumar Kunchi a 
lokacin. 


202 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssss 


Ingila ta ba wa Nijeriya mulkin kanta. An yi zanguna guda biyu a 
mulkin jamhuriyya ta daya kamar haka: 


1. Zango na Daya (1/10/1964) 

A wannan zango an kakkafa jam'iyyun siyasa da yawa, 
akwai wadanda suka shafi kasa baki daya da kuma wadanda su ka 
yi shuhura a yankunansu kawai. Mashahurai daga cikin jam’iyyun 
sun hada da: 


NPC : Northern People Congress 
: Alhaji Sir Ahmadu Bello Sardaunan Sakkwato 
NCNC : National Convention of Nigerian Citizens 


Dr. Nnamdi Azikwe 


AG : Action Group 
Cif Obafemi Awolawo 
NEPU : Nigrian Element Progressive Union 


Malam Aminu Kano 


Bayan kakkafa jam'iyyu, aka yi zabe, jam'iyyar NPC tare da 
hadin gwiwar jam’iyyar NCNC ta kafa mulki daga 1/10/1960 zuwa 
1964. An kafa gwamnati wadda ta Kunshi wadannan shuwagabanni: 


Firan-Ministan Nigeriya: 
Alhaji Abubakar Tafawa Balewa 


Shugaban Kasa JE-KA-NA-YI-KA 
Dr. Nnamdi Azikiwe 


Firimiyan Jihar Arewa 
Alhaji Sir Ahmadu Bello, Sardaunan Sakkwato 


203 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Firimiyan Jihar Yamma 
Da farko: Cif Obafemi Awolawo 
Daga baya: Cif Samuel Ladoke Akintola 


Firimiyan Jihar Gabas: 
Dr. Micheal Okpara 


2) Zango Na Biyu 1964-1966) 

A zango na biyu an gudanar da zabe a tsakanin wadannan Jam'iyu 
NPC 

NNDP 

NPA Nigerian National Alliance 

NEPU 

UMBC 

UPG United Progessive Grand Alliance 

ANCNC 


Da aka kammalla zabe, Kawancen NPC da NNDP su ne suka 
yi nasara, su ka ci gaba da mulki. Saboda rikice-rikice na 
gudanarwa, sojoji a KarKashin jagorancin Chukuma Nzeogu Kaduna 
suka yi juyin mulki ranar 15/1/1966. Tun a wannan jamhuriyya aka 
samu al'ummar wannan karamar hukuma masu sha'awa su ka shiga 
harkokin siyasa ka'in da na'in. Misali: 


Alhaji Balan Tsanyawa da masu ra’ayi irin nashi sun dauko 
jam’iyyar NPC su ka yi ta gwagwamarya a cikin ta. A matakin farko 
ya rike shugaban jam’iyyar na Karamar hukumar Bichi, kafin daga 
bisani liyafa ta ci gaba. 

Jam'iyyar NEPU kuwa kasancewarta babbar jam’iyyar 
adawa ga jam'iyyar NPC, ta samu manyan mutane “yan 
gwagwarmaya wadanda su ka shiga aka dama da su a mabanbantan 
matakai, mutanen sun hada da marigayi Dandada shugaba, da 
marigayi Abdu Dubza da marigayi Babi Aminu da marigayi Na’atta 
da marigayi Mai yanmata Gezawa da Malam Bello da sauransu. 


204 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


A wannan lokaci da ake gudanar da zabe 'yar tunke, wato 
Kato-bayan-Kato, dukkanin zaukan da su ka wakana a wannan 
yanki, jam'iyyar NEPU ce ta samu nasara daga sama har zuwa 
matakin kansila. Hakan ba ya rasa nasaba da yanda al'ummar Kano 
su ka gamsu da tsarin jam’iyyar ta Malam Aminu Kano ta NEPU 
mai muradin ko taken neman 'yancin talakawa. 


8.3 Jamhuriyya ta Biyu (1979-1983) 
A Jamhuriyya ta biyu ma an yi zanguna guda biyu ne, 
wadanda su ka hada da: 


a) Zango na Farko (1/10/1983) 

A mulkin soja na Murtala da mataimakinsa Obasanjo aka yi 
Kudurin dawo da mulki ga farar hula. Daga nan, aka ba da damar a 
kafa jam'iyyu. Gwamnatin mulkin soja ta ba wa jam’iyyu biyar 
damar su tsayar da "yantakara da suka Kunshi: 

NPN: National Party of Nigeria 
Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari 


UPN: Unity Party of Nigeria 
Cif Obafemi Awolawo 


NPP: Nigerian Peoples Party 
Dr. Nnamdi Azikkiwe 


PRP: People Redemption Party 


GNPP: Great Nigerian People Party 
Alhaji Waziri Ibrahim 

An yi zabe a tsakanin wadannan jam’iyyu biyar kuma 
hukumar zabe ta FEDECO ta tabbatar da Alhaji Shehu Usman Aliyu 
Shagari dan takarar jam'iyyar NPN ne ya lashe zaben wanda aka 
rantsar ya zama shugaban kasa. Zaben gwamnoni kuma ya zama 
kamar haka: 


205 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


NPN = Jihohi 7 (Bauchi, Benue, Cross River, Kwara, Niger, Rivers 
da Sakkwato) 

UPN = Jihohi 5(Bendel, Lagos, Ogun, Oyo, Ondo) 

NPP = jihohi 3 (Anambra, Imo, Plateau) 

PRP = Jihohi 2 (Kaduna, Kano) 

GNPP =Jihohi 2 (Borno, Gongola) 


Gusau 2012:128 


Zango na Biyu (1983) 

An sake gudanar da zabe a zango na biyu, an ba wa jam'iyyu 
shida damar tsayar da dantakara, jami'iyyun sun hada da: NPN da 
PRP da GNPP da kuma NAP ta Mr. Tunji Brathwaite. Har wa yau 
dai jam’iyyu ar NPN ita ce ta sake cinye zabe tare da Alhaji Shehu 
Usman Aliyu Shagari a matayin Shugaban Kasa. 

Ba a jima da gama wannan zabe ba, sojoji su ka yi juyin 
mulki Janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban Kasa a ranar 
31/12/1983 (Gusau 2012: 198-129). 


8.4 Jamhuriyya ta uku (29/ 05/1999) 


Gusau (2012:131-137) ya ci gaba da rawaito zango na uku 
da cewa: :Sojoji masu mulki a lokaci daban-daban sun ta hasashen 
sake mika wa farar hula mulki, musamman a lokacin da duniya ta 
ke ta koma wa mulki na siyasa. Tun daga shekara ta 1987, sojoji ke 
ta yunkuri na mika mulki ga farar hula tare da ba da damar kafa 
jam'iyyun siyasa an kuma ayyana hukumar zabe daga cikin 
muhimman yunkurin da su ka yi wani tasiri wajen kafa jamhuriyya 
ta uku. Wannan yunkuri kuwa ya kasance kamar haka”: 


1. Yunkuri na Farko (1993) 

Shugaban kasa na mulkin Soja, Janar Ibrahim Badamasi 
Babangida ya share fage na kafa jam'iyyu da dawo da mulki ga 
masu siyasa. A wannan lokaci an kakkafa jam'iyyu da suka hada da: 


206 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


PFN = People’s Front Nigeria 

PSP = People Solidarity Party 

NLC = Nigerian Lavour Congress 
NNC = Nigerian National Congress 
ANPP = All Nigerian Peoples Party 

IDP = Ideals Peoples Party 

NPWP = Nigerian People ‘Welfare Party 
NUP = Nigerian Union Party 

PPP = People’s Patriotic Party 

PNP = Patriotic Nigerian Party 

RPN = Repbulican Party of Nigeria 
UNDP = United National Democratic Party 
LC = Libral Convention 


Bayan an gama kakkafa wadannan jam’iyyu sai gwamnati 
ba ta yi musu rigista ba, daga nan ta rusa su, ta Kirkiro wa "yansiyasa 
wasu jam’iyyu guda biyu, ta nemi a yi takara a inuwarsu. Jam’ iyyun 
su ne NRC da kuma SDP. Hukumar zabe (NEC) ta gudanar da zabe 
ranar 12 ga watan Yuni, 1993, shi ma sai gwamnati ta soke shi. A 
kan haka wannan yunkuri ya tsaya (Gusau: 2012). 


2. Yunkuri na Biyu (1998) 

A ranar 17/11/1993 aka yi wani juyin mulki inda sojoji suka 
dakatar da gwamnatin riko ta Cif Earnest Shonekan, sannan Janar 
Sani Abacha ya zama shugaban Kasa na mulkin Soja. A shekarar 
1994 Janar Sani Abacha ya shirya taron makomar Nijeriya, ya kafa 
hukumar zabe ta NECONa 1995 da zimmar mayar da mulki ga farar 
hula a 1998. An kafa jam’iyyun siyasa guda biyar wadanda kuma 
aka yi wa rijista, su ne: 


NNPC = United Nigerian Congress 
NCPN = National Centre Party 

CNC = Congress Democratic Movement 
DPN = Democratic Party of Nigeria 


207 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Ana a kan wannan matsayi kafin a yi zabe, sai shugabn Kasa 
Janar Sani Abacha ya rasu a 1998. Daga nan wannan yunkuri ya 
dakushe ba akai ga gaci ba. 


3. Yunkuri na Uku 29/5/(1999) 

A wannan yunkuri na uku aka samu kafa jamhuriyya ta uku, 
wadda ta fara daga ranar 29/5/1999. A jamhuriyya ta uku an yi 
zangunan mulki da yawa wadanda su ka hada da: 


a) Zango na Daya (29/5/1999-28/5/2003) 

Janar Abdussalam Abubakar, shugaban Kasa na mulkin soja 
wanda ya gaji Janar Sani Abacha ya yi alkawarin ba wa farar hula 
mulki a ranar 29/5/1999. Daga nan aka kafa hukumar zabe ta INEC, 
kuma aka yi wa jam’iyyu uku rijista, su ne: 


- PDP = Peoples Democratic Party 
- APP - All People's Party 
- AD - Advance Party 


An yi zabubbuka na duka matakai a cikin watan Junairu 
1999, an kuma rantsar da zababben shugaban kasa Cif Olusegun 
Obasanjo a ranar 29/5/1999. Daga wannan lokaci ne aka sami kafa 
mulkin siyasa daidai, wanda ya tabbatar da mulkin fararhula a 
jamhuriyya ta uku. 


b. Zango na Biyu ( 29/5/2003-28/5/2007) 

A lokacin zabe na zango na biyu a farkon shekara ta 2003 an 
sami wasu sababbin jam'iyyu wadanda hukumar zabe ta yi wa rijista 
a ranar 22/06/2002 Kari akan na da, wadanda ake da su, suka hada 
da: 


- NDP = National Democracy Party 
- UNPP = United Nigerian’ People Party 
- APGA = All Peoples “ Grand AlliaNCE 


208 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-===-================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


Har ila yau, jam’iyyar PDP ita ce ta sake kafa gwanati a 
wannan zabe, shugaba Olesugun Obasanjo ya ci gaba da mulki har 
zuwa 28/5/2007 


b) Zango na Uku (29/5/2007- 28-5-2011) 

A zango na uku na jamhuriyya ta uku an yi ta takaddama da 
kai-kawo game da zangunan da shugaban Kasa zai iya yi a mulki, 
sabanin zanguna biyu da tsarin mulkin kasa ya tanada. Da al'amari 
ya tsananta sai shugaban Kasa Cif Olusegun Obasanjo ya ayyana 
sunan gwamnan Jihar katsina, Alhaji Umaru Musa 'Yar'aduwa 
wanda zai gaje shi, ya yi takarar zama shugaban Kasa tare da Dr. 
Goodluck Ebele Jonathan wanda ya zama dan takarar Mataimakin 
shugaban Kasa a Jam’iyyar PDP. 

Haka aka yi wannan zabe, kuma jam'iyyar PDP ta cinye 
zaben, Alhaji Umaru Musa 'Yar'aduwa ya zama shugaban Kasa a 
ranar 29/5/2007. 

Allah ya yi wa shugaban kasa, Alhaji Umaru Musa 
"Yar'aduwa rasuwa ranar Laraba 05/05/2010. Daga nan bisa dokar 
tsarin mulki sai aka nada mataimakinsa, Dr. Goodluck Ebele 
Jonathan, ya zama shugaban Kasa, ya Karasa wannan zango na mulki 
zuwa 28/5/2011. 


c) Zango na Hudu (29/05/2011-2015) 

A wannan lokaci ne wato zango na hudu (4) na jamhuriyya 
ta uku hukumar zabe ta INEC ta yi wa jam’iyun siyasa da yawa 
rijista har kimanin jam’iyu ashirin (20). Amman fitattu daga cikin 
su a Arewa da jihar Kano su ne: 

- PDP 

- AD 

- ANPP 
- CAN 

- APGA 
- PRP 

- DPP 

Da sauransu 


209 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


A wannan zango ma jam'iyyar PDP ita ce ta samu rinjaye ta 
Kara kafa gwamnati inda Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya zama 
shugaban Kasa kuma Engr. (Alhaji) Arc. Muhammadu Nmadi 
Sambo ya kasance mataimakin shugaban Kasa. An rantsar da su a 
ranar Lahadi 29/05/2011. 

Hukumar zae ta INEC ta shirya zabe a Kasar Nijeriya 
wanda ya gudana a ranar 28 da ranar 29 na watan March. A wannan 
lokaci aka samu sauyin gwamnati daga ta jami’ iyyar PDP wacce ta 
kasance ta fara mulkin Kasar tun daga shekarar 1999 zuwa 2015, a 
inda ta jam”iyyar APC ta karbi ragamar mulkin kasa. 

"Yan Nijeriya sun zabi Janaral (Mai ritaya) Muhammadu 
Buhari a matsayin shugaban Kasa, wannan lokaci shi ne ya kawo 
Karshen mulkin shugaban Kasa Goodluck Ebele Jonathan. Da farko 
an shirya gudanar da zaben a ranar 14-02-2015, daga bisani 
hukumar zabe ta INEC ta fitar da sanarwar daga zaben zuwa sati 
shida masu zuwa wato ranar 28-mach-2015. 

A sanarwar hukumar zaben sun bayyana cewa sun daga 
zabenne domin samun dammar Karasa rarraba katin zabe na 
dindindin ga 'yankasa da kuma duba da yadda rashin tsaro ko rikicin 
Boko Haram ya addabi Arewacin Nigeriya a lokacin, don haka su 
ka ga dacewar sake sabon shiri ga zaben. 

A yunkurin samar da tsaro lokacin zabe, gwamnatin Kasa ta 
kulle iyakokinta na Kasa da cikin ruwa daga daren ranar 25 March 
har zuwa lokacin da aka yi zabe. 


Yakin Neman Karamar Hukuamar Tsanyawa 

A yunkurin farko na jamhuriyya ta uku lokacin da sojoji su 
ka yi juyin mulki a ka rantsar da Janaral Ibrahim Badamasi 
Babangida ya zama shugaban kasa; aka kirkiri Karamar hukumar 
Tsanyawa. 

Mutane da dama 'yangari da wadanda ba "yangarin ba sun 
taka muhimmiyar rawa don ganin an Kirkiri Karamar wannan 
hukuma, wasu kuma don ganin an ajiye hedikwatar a garin 
Tsanyawa, sabanin garin Kunchi da wadansu ke da ra’ayi a lokacin. 


210 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Bai kyautu ayi Batu na gwagwarmayar Neman karamar 
Hukumar Tsanyawa ba tare da tunawa da 'Yan mazan jiya ba, wato 
"Yan Kungiyar "Tsada". Wato "Tsanyawa Debelopment 
Association" Ita dai wannan Kungiya ta Fara ne daga nema 
gunduma, ma'ana Kasancewar Tsanyawa da Kunchi suna KarKashin 
Gundumar Bichi a wancen lokaci suka Yi yunkurin ganin an fitar da 
su, sun bi matakai maban-banta domin samun wannan nasara, daga 
bisani akan raba Gundumar zuwa gida uku, wato Gundumar Bichi 
da Tsanyawa da Kuma Kunchi, ko Ina suka koma cin gashin kansu. 

Kasancewar lokacin ana hade a tsakanin Kananan 
hukumomin Tsanyawa da Kunchi, sai aka Samar da Kawance na 
neman Karamar hukumar Tsanyawa. Tarihi ya bayyan Tsanyawa 
Central Primary School da ofishin Kungiyar na wucin gadi. 
Karkashin Kungiyar an Yi tafiye-tafiye da dama domin neman cikar 
wannan manufa. Bincike ya nuna irin addu'oi da saukar alKur'ani da 
wannan kungiya ta yi ta shirya wa. Har wa yau Shugaban Kungiyar 
Alhaji. Sunusi Nassarawa ya rasa motar shi ta sanadiyar hadarin 
mota da ya ritsa da su a lokacin wata tafiya. 

A yanzu haka da akwai wani Bawan Allah da yasa hannunsa 
a a Lokacin wannan hadarin, har ta Kai ga rasa Ran Alhaji Ali 
Maigado Kunchi, a wani hadari da ya ritsa da Yan kwamitin a 
hanyar dawowarsu daga Garin Jos domin aikin kwamiti. Tabbas ya 
Zama kamar wani Kalubale ga Al'ummar wannan yanki da su yi 
rubutu akan wadannna mutane da gudunmuwarsu da ba za ta 
zaiyanu a Nan ba. 

Duk da cewa wasu masu ruwa da tsaki a tsohuwar Karamr 
hukumar Bichi sun kokarta wajen ganin an bayar da Karamar 
hukumar ga Danzabuwa, amman hakan bai samu ba, ko bayan 
Kirkirar Karamar hukumar an kai ruwa rana, wajen ganin an kai 
hedikwatar wasu garuruwa, kamar Kunchi da Dumbulun da 
makamantan su, amman hakan bai yiwu ba. 

Daga cikin mutanen da tarihi ya taskace sun taka rawa a 
wannan yunkuri na samar da Karamar hukuma da tabbatar da 


211 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 222000000000 


dedikwatarta a garin Tsanyawa sun hada da, Alhaji Ali Bichi“? 


dattijo dan asalin Karamar hukumar Bichi. Saboda kishi da sha” awar 
tabbatar da wannan Karamar hukuma ne ya sanya ya zo ya gina 
makarantar Janbulo kyauta ga alummar wanna gari sannan ya 
bayyana cewa alummar Tsanyawa ne suka gina ta, Duk a 
yunkurinshi na Kara haskawa Gwamnati cewa alummar garin 
Tsanyawa sun shirya da amsar Karamar hukuma (Fira da AUF 19- 
7-020). 


Makarantar Jambulo wadda Alhaj i Ali ya gina a wancen lokacin 


Tsoho mai ran Karfe, Alhaji Adamu Salihu Tsanyawa, ba za 
a manta da irin gudunmawarsa ga tabbatar da wannan Karamar 
hukuma ba. 

Bincike ya nuna tun kafin a kai ga Kirkirar sababbin Kananan 
hukumomi Alhaji Adamu Salihu ya je ya roki Janaral Ibrahim 
Badamasi Babangida da idan an tashi kirkirar Kananan hukumomi a 
hada da garin Tsanyawa, Babangida ya amince sannan ya umarce 
shi da ya je ya shaida wa Dasuki, shugaban kwamitin Kirkirar 
sababbin Kananan hukumomi a wancen lokaci. 

Dasuki ya yi masa alkawari da cewa idan har za a kirkiki 
sababbin Kananan hukumomi guda shida a Nijeriya to ba bu makawa 
za a hada da Tsanyawa. Watakila wannan alkawari da kulawa ba ta 
rasa nasaba da amintakarsu da Adamu Salihu, bugu da Kari kuma ga 


40 Wani bawan Allah dan asalin garin Bichi. 


212 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


auratayya a tsakanin su, don kuwa Dasuki yana auren Kanwar matar 
Adamu Salihu wato Hajiya Hanne (Hira da SMT 06-01-2014) 

An tabbatar da Karamar hukumar Tsanyawa a cikin watan 
Mayu na shekarar 1989, an fitar da ita daga Karamar hukumar Bichi. 
A wannan lokaci Karamar hukumar Kunchi tana cikin wannan 
Karamar hukuma ta Tsanyawa. 

An gabatar da wasanni da kade-kade da raye-raye a loko da 
sakon wannan Karamar hukuma. Anyi bukukuwa kala-kala na 
tsawon kwanaki a Kofar gidan Hakimi. Wanda ka bukaci dagatan 
kowane gari su fito tare da mutanensu su baje hajarsu. 

Hakimin Tsanyawa na wancen lokaci wato Danmakwayon 
Kano. Daga cikin wakokin da suka karbu ga mutane a wannan 
lokaci akwai wakar murnar samun Karamar hukuma ta Bala Jigo da 
wakar murnar samun Karamar hukuma ta Alhaji Sheshu Ajilo. 


Wakokin Samun Karamar Hukuma 

Kamar yadda aka bayyana a sama, an yi wakokin da su ka 
karbu kuma su ka yi tasiri a wannan lokaci guda biyu, akwai wakar 
Ajilo da ya yi sai kuma wakar “Samun Yanci” da Salihu Usman 
Nagarau da abokanan aikinsa su ka yi mai taken ku “Fito mu yi 
Murna”. 


Wakar Ku fito mu yi Murna 

Daga lokacin da aka bayyana ko tabbatar da Tsanyawa a 
matsayin Karamar hukuma Malam Salihu Usman wanda aka fi sani 
da Nagarau ya ga dacewar gabatar da wakarsa ta taya murna da 
godiya bisa wannan ci gaba da ya samu. Wakar da ya yi ta Rire 
ce, ma'ana ba rubuta ya yi ba, sannan an yi amfani da jarkoki a 
matsayin kayan kidanta, ya samu taimakon abokan aikinsa a lokacin 
gabatar da wakar, misali Danlami sikuriti a matsayin mai yi masa 
kida da Marigayi Bala Jigo makadi kuma waziri a wakar. 

Saboda wadansu dalilai da kuma batan kaset din bugu da 
Kari kuma ba a rubuta ta ba, ya sanya ba a samu cikakkiyar wakar 
ba sai dai wadansu baitoci daga ciki. Ga su kamar haka: 


213 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


---- Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


Matanin Wakar “Ku Fito Mu yi Murna” 


'Y/Amshi 


Jagora 


"Y/Amshi 


Jagora 


"Y/Amshi 


Jagora 


"Y/Amshi 


Jagora 


'Y/Amshi 


: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman 
Tsanyawa 

: Ina ta kira yan'uwa 

: Yara harda manya 

: Maza duka harda mata 

: Mu yi sAllah mu dinga rokon Allah 


: Ya raaya Eriyar Tsanyawa gaba daya 
: Ku zo mu yi murna, an bamu LoKal Gwamman Tsanyawa. 


: 1989 ba ma manta da ke ba, 

: Mu mun gode gwamnatin Mulkin soja 
: Soja na gwamna ga rawa ga yaki 

: Su su ka bamu Helkwata- 

: Ga Lokal gaba daya 


: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman Tsanyawa. 


: Akwai wasu na farin cikin Sabuwar Lokal Tsanyawa 

: Ga wasu na bakin cikin sabuwar Lokal Tsanyawa 
: Wadanda su ke bakin ciki, ko su Ki ko su so ma, 

: Alkawarin Ubangiji bai ta shi Samari! 

: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman Tsanyawa 


: Kaura lalo -Kaura 

: Ku dau Damararku Kaura 
: Ku je ku gayawa kura?! 

: Mun Kwace a bakinta 

: Ba bu rabonta ko dai! 


: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman Tsanyawa. 


41 Dabarar dabbantarwa dabara ce da Farfesa Abduldair Dangambo ya samar a 
mazahabarsa ta nazarin rubutacciya wakaka, mabiyansa da almajiransa sun ci 
gaba da wanzard ita a cikin ayyukansu, har wa tyau Farfesa Sa'idu Muhammad 
Gusau ya kawo ta a mazahabarsa ta nazarin wakar abaka, dabarar ita cea a maida 
wani abu dabba a cikin wada, kamar haka anan a an mawakin ya dabbatar da garin 
Bichi y kira shi da kura 


214 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


: Ni kuma Sale Kwangwala 


: Mai waka ta Hausa 
: Ni dai na gayawa duk Mai wasa da kura 
: To cire takunkuminta don mun sha magani mu 


'Y/Amshi 


Jagora 


: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman Tsanyawa. 


: Limamin cikin garin Tsnyawa yana fadin 


: Kullum mu yi ta addu'r Allah raya- 

: Eriyar Tsanyawa Gari na 

: Mata duk na eriyar Tsanyawa Fadi su ke 
: Ayyiri-yiri-yiri sabuwar local Tsanyawa 


'Y/Amshi 


Jagora 


: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman Tsanyawa. 


: Danlami sikuriti, Tica tambarina 


: Ku nemo min jiga-jigan Tsanyawa gaba daya 
: Wadanda su kai gwagwarmayar nemon- 
: Helkwata har Lokal gaba daya 


'Y/Amshi 


Jagora 


: Ku zo mu yi murna, an bamu Lokal Gwamman Tsanyawa. 


: Su Alhaji namu Adamu da Alhaji namu Nasiru da 


: Alhaji namu Haske muloniya baban masu kudi 
: Su duka un taimakawa sabuwar Lokal Tsanyawa 


Muna fatan masu bincike su binciko sauran baitocin wakar 
kasancewarta mai tsayi. 


Sakateriyar Karamar Hukumara Tsanyawa 


215 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Ko bayan tabbatar da wannan Karamar hukua, an ci gaba da 
fuskantar bazazanar kin tabbar da Hedikwata a garin Tsanyawa, 
musamman duba da rashin tsayayyyen wurin da za a gina Sakateriya 
da sauran ma’aikatun gwamnati. Hakan shi ya dauki hankalin Alhaji 
Nasiru Maigidan gona ya bayar da fili ko gona kyauta domin gina 
Sakateriyar Karamar hukumar, bugu da Kari masu gonaki a kusa da 
gonar, sai ya rinķa musanya musu da wasu gonakin, domin samun 
yalwar wurin da za ayi ginin. Hakan ya Kara taimakawa matuka 
wajen tabbatar da Hedikwatar Karamar hukumar a garin Tsanyawa 
(Hira da SMT 06-01-2014). 

Ko a lokacin da aka bukaci gina ofishin "yansanda, Alhaji 
Nasiru ya gina ofishin da kudinshi, lokacin da kwamishinan 
’yansanda ya zo ganin ofishin sai Alhaji Nasiru ya gabatar da ccwa 
alummar wannan gari ne suka hada taro da sisi suka gina shi, 
wannan al'amari ya Kara fito da darajar mutanen Tsanyawa a idon 
kwamishina da gwamna da bakin da suka halacci taron. 


8.5 Tsanyawa a Matsayin Karamar Hukuma 

Idan muka koma bangaren siyasa kuwa, sai mu ga cewa tun 
kafin KirKirar Karamar hukumar Tsanyawa, a Karshen jamhuriyya ta 
biyu kafin yunkuri na daya, Marigayi Alhaji Salisu Abdullahi Kasco 
ya ke wakiltar al ummar Tsanyawa a kujerar kansila, daga Karamar 
hukumar Kunchi kuwa, Marigayi Alhaji Salisu M. Kunchi ya zamo 
wakilinsu. A lokacin Marigayi Mu'azzamu Bichi ke shugabantar 
Karamar hukumar ta Bichi. Bayan tabbatar da Karamar hukumar ta 
Tsanyawa a jamhuriyya ta uku, a yunkuri na farko, aka ga dacewar 
nado mutum daga Kunchi ya zama shugaban Karamar hukuma, 
hakan kuwa ya biyo bayan duba da irin gwagwarmayar da su ka yi 
na neman Karamar hukuma ba su samu ba. Har wa yau, suka koma 
neman hedikwata nan ma ba su samu ba, kamar yi musu 
shugabancin Karamar hukumar zai taimaka wajen rage musu 
radadin rashin wadancen abubuwa da su ka yi. Ko da aka nemi zama 
na manyan 'yansiyasa da manyan garin sabuwar Karamar hukumar 
Tsanyawa, sai suka zabo kuma suka yarje da a nado Marigayi Salisu 


216 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


Kunchi (1989-1989) wato (Kansilan Kunchi) a matsayin shugaban 
Karamar hukuma na riko. Shi kuwa Marigayi Alhaji Salisu 
Abdullahi Kasko a matsayin mataimakin shugaban Karamar hukuma 
na riko. Daga cikin kansilolinsa da aka nado su tare akwai: 


1. Alhaji Tasi'u Dumbulun Kansilan Mazabar Dumbulun 

2. Marigayi Ado Maigado Kansilan Yankin 'Yan'awaki 

3. Alhaji Salisu Kasko Kansilan Yankin 
Tsanyawa 


(Hira da MSK 07-05-2017). 


Salisu Kunchi 1989-1989 


Bincike ya gano cewa a cikin shekarar ta 1989 aka kawo 
sabon kantoma wannan Karamar hukuma. Wanda aka kawo kuwa 
shi ne Alhaji Tijjani M. Zaharadden (1989-1991). Tijjani ya ci gaba 
da tafi da al’amuran mulki na wannan Karamar hukumar harzuwa 
shekarar 1991. Tare da shi akwai kansilloli kamar haka: 

1. Alhaji Adamu Barde Tatsan 

2. Marigayiya Hajiya Jabba Tsanyawa 
3. Marigayi Alhaji Rabo Hugungumai 
4. Wani”? dan garin Kunchi 


42 Ba a samu asalin sunanshi. 


217 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


BER Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Tijjani M. Zaharadden 1989-1991 


Kenan Tijjani ya yi shekaru biyu a kan wannan kujera ta 
shugabancin Karamar hukumar Tsanyawa. A wannan lokaci (1991) 
hukumar zabe ta shirya zabuka a kasa baki daya, kuma an gudanar 
da zabukan a ranar 08-12-1990. Idan muka kalli karamar hukumar 
Tsanyawa, Marigayi Abdu Gambo Kunchi, shi ne ya samu nasarar 
lashe wannan zabe tare da mataimakinsa, Alhaji Iliya Ibrahim 
Tsanyawa da kansilolinsa. Kenan wannnan shi ne zabe na farko 
bayan Tsanyawa ta samu zama Karamar hukuma, an rantsar da 
wadannan shuwagabannj a ranar 04-01-1991. 


Marigayi Alhaji Audu Gambo Kunchi 1991-1991 
218 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Zababbun Shuwagabanni Karamar hukumr 
Tsanyawa na farko 


A ranar Juma'a 09-10-1992, Audu Gambo ya hadu da ibtila'i 
'yanfashi su ka tare shi su ka kwace motarsa, sannan su ka kashe 
shi**. Sun kasha shi a daf da shiga garin Gangara kusa da garin 
Tsuntsaye na Karamar hukumar Musawa ta jihar Katsina. 

Wannan dalili ne ya ba wa mataimakinsa Alhaji Iliya 
Ibrahim Tsanyawa damar zama shugaban Karamar hukuma, don 
Karasa zangon mulkin (1992-1994). Don haka Alhaji Iliya Ibrahim 
ya dakko Muhammad Tukur Kansilan garin Sheme ya zama 
mataimakinsa. 


wa MA AU 


RARAN T. Yw LG 


Alhaji Iliya Ibrahim Tsanyawa 1992-1994 


43 Mataimakin shugaban Karamar Hukuma, snnan aka Kara masa da Kansila mai kula da 


harkokin noma. 


219 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Sai a ranar 5/04/1994 aka nado Alhaji Dayyabu Aliyu 
FamaTsanyawa a matsayin sabon kantoman Tsanyawa, domin 
samun saukin tafiyar da aiki aka nado shi tare da wadansu 
mataimaka kamara haka: 


1) Sanusi Sani Gwarmai, mataimakin shugaban Karamar hukuma”” 

2) Marigayi Alhaji Ado Ibrahim, Sakataren 

3) Kabiru Jibrin, Kansilan lafiya 

4) Tanko Bala, Kansilan ilimi da 
bunkasa garuruwa 

5) Muhammad 'yammamman Kansilan ayyuka 

6) Malam Maharazu Abubakar Kansilan .... 


& 
>> 
5 
ya 
4 
m 
= 
a 
v 
X 
A 
D 


Alhaji Dayyabu Alliyu Fama 1994-1996 


A ranar 01/03/1996 aka samu sanarwar sauke su daga 
wadannan madafan iko, hakan kuwa ya biyo bayan shirya zaben 
Kananan hukumomi da aka yi (Hira da AIT 02-09-2016). 

Wannan zabe shi ne zaben kai-da-halinka na kara kara wato 
(option A-4)** an gudanar da zaben a shekarar 1996-1997 an shirya 
zaben tsakanin Adamu Barde da Danlami Zakari unguwar Gyattai. 

Bayan kammala zaben, Alhaji Adamu Barde Tatsan ya samu 
Nasarar lashe zaben, tare da kansilolinsa kamar haka: 


44 
45 


220 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


1) Hamza Gezawa : Kansilan yankin "Yankamaye/'Yanganau/K wandawa 
2) Yakubu Mohd Tahir : Kansilan Tsanyawa/Gurum /Zarogi 


Adamu Barde Tatsan 1996-1997 


A wannan lokaci ne aka fitar da sabuwar Karamar hukumar 
Kunchi. An fitar da ita daga tsohuwaar Karamar hukumar 
Tsanyawa, wato a cikin jamhuriyya ta uku yunkuri na biyu, Alhaji 
Iliya Ibrahim Tsanyawa ya Kara fitowa zawarcin kujerar 
shugabancin Karamar hukumar ta Tsanyawa, a Jam’ iyyar GDM, tare 
da abokin takararshi Ahmed Mojo na jam’iyyar NRC, Alh. Iliya ya 
Kara samun nasara a wannan zabe tare da kansilolinsa kamar haka: 


1) Abdul'aziz Garba Matiamakin shugaban Karamar hukuma 
2) Usman Yahaya Zarogi Kansilan Zarogi 

3) Bala Zubairu Kansilan Tsanyawa 

4) Alhaji Badamasi Gurum Kansilan Gurum 

5) Ibrahim Isah Ahmad Kansilan Dumbulum 

6) Hassan Zakari Kansilan Gozarki 

7) Marigayi Lawal Yusuf Kansilan Yankamaye 

8) Muhammad Juli Kansilan Kabagiwa 


Alhaji Iliya Ibrahim Tsanyawa 1997-1998 
221 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


An rantsar da su a cikin watan hudu na shekarar 1997, bayan 
kwashe shekara daya suna mulki, Janar Sani Abacha ya rasu (1998), 
hakan ya kawo sauke duk wasu masu rike da mukaman siyasa a 
Kasar Nijeriya, cikisu kuwa har da shuwagabannin Kananan 
hukumomi, an sauke ciyamomi a ranar 20/7/1998, wannan lokaci 
shi ne ya zama Karshen yunkuri na biyu na kafa jamhuriyya ta uku 
a Kasa Nijareya (Hira da AIT 02-09-2016). 

An aiko da kantoma Rabi'u Doguwa a ranar 23-07-1998 
domin ci gaba da tafi da al'amuran mulki a tare da shi an hado shi 
da kansilolinsa kamar haka: 

1) Sadik Gozarki 

2) Ramatu Bala Kabagiwa 

3) Yahaya Ahmad Nassarawa 
4) Hassan Harbau 


Bincike ya nuna cewa, Rabi’u bai dade ba don kuwa an 
sauke shi daga mulki a ranar 29-5-1999. Saukarsu ta biyo bayan 
zaben da aka gudanar na ranar 05-12-1998. 

A lokacin gudanar da zaben,a mataki na shugabacin Karamar 
hukuma, Alhaji Adamu Barde Tatsan na jam’iyyar PDP da ya yi 
takara da Alhaji Nasiru Maigidan gona ( na jami'iyyar APP) ne ya 
samu Nasarar zamowa shugaban Karamar hukumar Tsanyawa. An 
rantsar da su a ranar 29-05-1999, Kansilolin da aka zabe su tare su 
ne kamar haka: 


1) Alhaji Aminu Sa'adu Yakanawa Mataimaki 

2) Alhaji Buhari Munnir Sakatare 

3) Alhaji Suleiman Abubakar Kansilan Dumbulun 
4) Alhaji Aminu A. Usman Rage Kansilan Daddarawa 
5) Ahmad Muhammad Tatsan Kansilan Tatsan 

6) Bello Abdu Tsanyawa 

7) Malam Haruna Adamu Kwandawa Yankamaye 

8) Tasi'u Muhammad Yanganau 

9) Hassan Zakari Gozarki Gozarki 

10) Safiyanu Abdullahi Kabagiwa 

11) Ibrahim Ahmed. Gurum 


222 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


12) Jabba Zubairu Zarogi 


gawe: 


Alhaji Adam 


Alhaji Adamu Barde Tatsan tare da kansilolinsa, Sun sauka 
a ranar 29-05-2002, an kawo sabon Kantoma a wannan lokaci, 
wanda aka kawo shi ne Mustapha Inusa B.Y. Dumbulun, an kawo 
shi a ranar 29-05-2002. 

Dumbulun ya yi shekara daya a kujerar mulki ta Karamar 
hukumar Tsanyawa, ya kammala a ranar 29-05- 2003. Dan kuwa a 
wannan rana ne sabon zababben gwamnan Kano Malam Ibrahim 
Shekarau ya sauke Kantomin da ya gada, daga kujerunsu, kafin 
sauke su din,Dumbulun yayi aiki da kansilolinsa Kamar haka: 

1) Alhaji Rabi'u Abdulgadir Harbau. Mataimakin shugaban 
Oaramar hukuma 

2) Marigayi Alhaji Salisu Abdullahi Kasko 

3) Alhaji Ali Muhammad Daddarawa 

4) Ahmad Muhammad ’Yargwanda 


223 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Mustapha Yunusa 2002-2003 


Ko da ya tashi aiko da Sababbin Kantomimi, Malam 
Ibahimm Shekau Gwamnan jihar Kano na lokacin, a KarKashin 
Inuwar jam'iyyar ANPP sai ya nado Comr. Mustpha Aliyu 
Tsanyawa a matsayin Kantoman Tsanyawa, har wa yau an nado shi 
tare da wadansu Kansiloli a ranar 24-07-2003, kansilolin su ne 
kamar haka: 


- Alhaji lawan Bala mataimakin Kantoma 

- Alhaji Sani Yusuf Baldano Tsanyawa Kansilan ayyuka 

- Alhaji Kabiru Sulaiman Dumbulun Kansilan noma 

- Alhaji Rabilu Hassan kansilan (Alumma) Community 
- Alhaji Kabiru Adam Tatsan Kansilan Lafiya 


Comr. Mustapha Aliyu Tsanyawa 2003-2003 


224 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


Comr. Mustpha Aliyu Tsanyawa, tare da abokan aikinsa sun 
kwashe watanni Tara (9) suna mulki, a wannan lokaci gwamna 
Shekarau ya kuduri aniyar gudanar da zaben Kananan hukumomi, a 
don haka sai ya yi umarni da 'yansiya su sauka, a ba da rikon 
Kananan hukumomi ga DPM. 

Sani Bello Yola shi ne DPM din Tsanyawa a wannan 
zamani, shi ya yi katarin amsar Karamar hukuar, ya amsa a cikin 
watan uku na shekarar-2004. Har wa yau shi ne Ya shirya zaben 
Karamar hukuma wanda ya gudana a ranar 28-03-2004 (Hira da SBI 
06-02-2021). 

Idan mu ka kalli siyasa kuwa, bayan sauke Comr. Mustapha 
daga Kantoma sai ya shiga zawarcin kujerar shugaban Karamar 
hukumar ta Tsanyawa, ya yi takara tare da Alhaji Aminu Sa’ad 
Yakanawa, bayan kammala zaben, Comr. Mustapha na jam'iyyar 
ANPP ya samu nasara a kan Aminu Yakanawa na jam’iyyar PDP 
kafin zabarsa, ya (Comr. Mustapha Aliyu Tsanyawa) ya sa dauko 
Alhaji Safiyanu Muhammad Harbau a matsayi mataimakinsa, har 
wa yau sun sani Nasarar lashe wannan zabe, an rantsar da su a cikin 
watan 03 na shekarar 2004. Haka ya ya ci gaba da Jan ragamar 
wannan Karamar hukuma har duwa shekara ta dubu biyu da 
bakwai. 

Abin da ya kawo saukar shi kuwa, shi ne, ya nuna sha'awar 
shi ta shiga takarar majalisar tarayya. Kafin saukar shi Comr. 
Mustapha ya Yi aiki tare da Kansilolin Kamar haka: 


1) Sani Yusuf Baldano Tsanyawa 

2) Uzairu Ladan Kabagiwa 

3) Marigayi Zakariya Gozarki Gozarki 

4) Marigayi Aminu Rage Kansilan Daddarawa 
5) Kabiru Dan Sarki Kansilan Tatsan 

6) Ahmad Mai’ unguwa Kansilan Yankamaye 
7) Marigayi Garba Sani (Tall man) Kasilan Gurum 

8) Abdussalamu Adamu Kansilan Yanganau 
9) Ibrahim Langirshin Kansilan Dumbulun 


225 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--------=---===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sessssssssese 


A wannan zamani Malam Ibrahim Shekarau ne gwamnan 
jihar Kano hawa na biyu, sai ya Kara aiko da Lawan Bala Tsanyawa 
a matsayin Kantoma, a tare da shi an nado kansiloli kamar haka: 

1) Bala Ciroma = Gurum 

2) Isyaku Sikido = Tsanyawa 

3) Kabiru Dansarki "Yargwanda 
4) Abdussalamu Adamu Likita >................. 


Lawan Bala bai dade a kan wannan kujera ba, wadansu 
dalilai su ka sanya aka cire shi, hakan shi ya sa a kawo Alhaji Tijjani 
Abubakar "Yankamaye a madadin shi, sauran kansiloli kuma aka ci 
gaba da tafi da gwamnati tare da su. 

Shi na Alhaji Tijjani Abubakar 'Yankamaye ya nuna 
sha'awar shi na neman shugabancin Karamar hukumar ta Tsanyawa, 
hakan kuwa na faruwa be Bayan rantsar da shi Kantoma da wata 
biyu. Wannan dalili ya Sanya ya ajiye Kujerar ta shi. 

Ko da aka tashi kawo sabon Kantoma sai aka tabbatar da 
Alhaji Sani Yusuf Baldano a matsayin Kantoma na wannan 
Karamar hukuma ta Tsanyawa. An rantsar da shi a ranar 17-10- 
2007. Du-du-du Alhaji Sani Yusuf Baldano ya kwashe watanni biyu 
akan wannan kujera aka shirya zaben Kananan hukumomj, Wanda 
ya jagoranta a matsayinsa na Lamba daya a z karamar hukuma a 
lokacin. 


SOLE ADMINISTRATOR 


| 
o AN.: 
Alh. Sani yusif Baldano 2007-2007 


226 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Bayan Kammala zaben, Alhaji Tijjani Abubakar 
"Yankamaye (Wanda aka bayyana a sama ya ajiye kujerarsa ta 
Kantoma domin yin takara,) shine ya samu nasara, tare da 
matimakinsa Alhaji Safiyanu Muhammad Harbau. 

Alhaji. Tijjani ya zama zababbun shuwgaban Karamar 
hukumar Tsanyawa a jam’iyyar ANPP, ya samu nasara kan abokin 
karawarsa wato Alhaji Garba Ibrahim Tsanyawa. tarihi ya nuna 
cewa a wannan lokaci ne (Tijjani) ya dakko Alhaji Sani Yusuf 
Baldano domin ya yi masa Sakatare, an rantsar da su a ranar 01-01- 
2008. Kansilolin da aka zabe su tare kuwa su ne kamar haka: 


1) Ibrahim Langirshin Kansilan Dumbulun 
2) Rabi'u ’Yakanawa Kansialan Yakanawa 
3) Abdussalamu Adamu Likita Kansilan ’Yanganau 
4) Ahmad Mai'unguwa (Mojo) Kansilan 'Yankamaye 
5) Hussaini A. Husaini (Na'alai) Kansilan Tsanyawa 
6) Marigayi Garba Sani (Tallman) Kansilan Gurum 

7) Uzairu Ladan Kabagiwa Kansilan Kabagiwa 
8) Maigayi Kabiru Adam (Dan Sarki) Kansilan Tatsan 

9) Kabiru Abulhamid Kansilan Daddarawa 
10) Marigayi Zakariyya Gozarki Kansilan Gozarki 


Alhaji Tijjani Abubakar "Yankamaye 


227 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


"Yankamaye tare da kansilolinsa sun sauka a cikin shekarar 
2011. Alhaji Mu'awiyya ya shiga cikin tarihin wadanda su ka yi 
mulki a mataki na Karamar hukumar Tsanyawa, duk da cewa ya yi 
watanni biyu ne a wannan lokaci, aka shirya zaben shekara ta 2011 
wanda Engr Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya samu nasara, wannan 
nasara ta Gwaman Kwankwaso ta so ya aike da Kantomomi 
Kananan hukumomi, Wanda ya kawo ya kawo Karamar hukumar 
Tsanyawa a lokacin shi ne, Alhaji Tijjani Sheshi. 

Sheshi ya yi watanni biyar aka dauke shi aka Kara kawo 
sabon Kantoma, kwato Alhaji Ya’u Kantsi. 

A wannan lokaci ne aka Kara shirya zaben Kananan 
hukumomi a jihar Kano, Alhaji Safiyanu Muhammadu Harbau shi 


ne ya samu nasarar lashe zaben, a tare da shi akwai Alhaji Aminu 
Sa'adu 'Yakanawa a matsayin mataimakin shugaban Karamar 
hukumar Tsanyawa, sai Alhaji Muhammad Adamu "Yargwanda ya 
zama Saktaren shi, kansilolinsa su ne kamar haka: 


1) Abdullahi Yan’awaki Kansilan Gurum 

2) Umaru Sule Kansilan Kabagiwa 

3) Abdulrahman Sufi Kansilan Tatsan 

4) Sulaiman Madawaki Kansilan Daddarawa 
5) Abdulkadir Halilu Kansilan Gozarki 

6) Shehu Garba Alhaji Kansilan Dumbulun 
7) Haruna Abdullahi Janare Kansilan Zarogi 

8) Tasi”u Muhammad Kansilan Yanganau 

9) Abdullahi Muhammad Alaramm  Kansilan “Yankamaye 
10) Ibrahim Sa”adu (Ilele) Kansilan Tsanyawa 


Sai a cikin watan Takwas na shekarar 2007 aka kawo sabon 
kantoma wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa, sunnan shi kuwa 
Hassan Ayuba Muhammad, an an nado shi tare da kansiloli masu 
kama mi shi harkokin mulki, Kansilolin su ne kamar haka: 


1) Bala Shehu Ciroma - Gurum 
2) Tasi u Muhammad - Yanganau 
3) Lawan Abubakar - Tsanyawa 


228 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--------==--===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sessssssssese 


4) Sulaiman Madawaki = Daddarawa 
5) Amina Safiyanu Abdullahi = Kabagiwa 
An shirya zabe tsakanin Alhaji Safiyanu Muhammad 
Harbau da Barister Musa Abubakar 'Yan'awaki. Safiyanu na 
jam'iyyar APC ne ya samu nasarar zama shugaban Karamar 
hukumar Tsanyawa a zaben da a ka gudanar a ranar 10-02-2018. 
Tare da shi an zabo Alhaji Tijjani Abubakar ”Yankamaye a 
matsayin mataimakin shugaban Karamar hukumar Tsanywa, sai 
Alhaji Aminu Sa'adu Yakanawa a matsayin sakataren Karamar 
hukumar sai kuma kansiloli masu taimaka masa don tafiyar da 
harkokin al'ummar wannan Karamar hukuma Kansilolin su ne: 


1) Lawan Abubakar Kansilan Tsanyawa 
2) Babai Umar Abdu Kansilan Yankamye 
3) Tasi u Muhammad Kansilan “Yanganau 
4) Usman Yahaya Kansilan Zarogi 

5) Jafaru Dahiru Kansilan Dumbulun 
6) Abdulkadir Halilu Kansilan Gozarki 

7) Sulaiman Madawaki Kansilan Daddarawa 
8) Hamza Ibrahim Kansilan Tatsan 

9) Uzairu Ladan Kansilan Kabagiwa 


10) Marigayi Garba Sani (tall man) Kansilan Gurum 


Alhaji Safiyanu Muhammd Harbau 


229 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--------==--===----==== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesssssssssse 


Hukumar zabe ta Kara ayyana Shirin sabon zabe a Kananan 
hukumomin Kano, Hukumar ta samu Nasarar gudanar da zaben a ranar 
16-01-2021, Alhaji Kabiru Sulaiman Dumbulun na jam’iyyar APC shi ne 
ya samu nasarar zama shugaban Karamar hukumar Tsanyawa tare da 
mataimakinsa Alhaji Tijjani Abubakar ’Yankamaye, an rantsar da shi a 
ranar 12-02-2021. A tare da shi akwai kansiloli zababbu masu taimaka 
masa kamar haka: 


1) Alhaji Lawan Abubakar Kansilan Tsanyawa 
2) Ado Haladu Kansilan 'Yankamye 
3) Tasi'u Mohd Kansila ’Yanganau 
4) Jabba Zubairu Kansilan Zarogi 

5) Bala Yusuf Kansilan Dumbulun 
6) Nura Isma'ila Kansilan Gozarki 

7) Sulaiman Madawaki Kansilan Daddarawa 
8) Hamza Ibrahim Kansilan Tatsan 

9) Umaru Sule Kansilan Kabagiwa 
10) Bala cioma Kansilan Gurum 


Alhaji Kabiru Sule Dumbulun 2021- 


8.6 Jadawalin Shuwagabannin Karamar Hukumar Tsanyawa 
Wannan jerin sunayena Shuwagabannin Karamar Hukumar 

Tsanyawa ne dauke da shekarun da aka Fara mulki zuwa sauka. 

1) Alhaji Salisu M. Kunchi 1989-1989 

2) Tijjani M. Zaharaddeen 1989-1991 


230 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


3) Alhaji Abdu Gambo 

4) Alhaji Iliyasu Ibrahim Tsanyawa 
5) Alhaji DayyaAliyu Tsanyawa 

6) Alhaji Adamu BardeTatsan 

7) Alhaji Iliyasu Ibrahim Tsanyawa 
8) Alhaji Rabi'u A. Doguwa 

9) Alhaji Adamu Barde Tatsan 

10) A. Mustapha B.Y. Dumbulun 

11) Comr. Mustapha Aliyu Tsanyawa 
12) Isiyaku Amiu Kunchi 

13) Comr. Mustapha Aliyu Tsanyawa 
14) Baffa Sale Wudil 

15) DPM Sani Bello Yola 

16) Comr. Mustapha Aliyu Tsanyawa 
17) Lawan Bala 

18) Alhaji Tijjani Abubakar Yankamaye 
19) Alhaji Sani Yusuf Baldano 

20) Alh. Tijjani Yankamaye elected 
21) Mu'awiya Muhammada Gezawa 
22) Tijjani Sheshi 

23) Alhaji Ya'u Kantsi Kantsi 

24) Safiyanu Mohd Harbau 

25) Alhaji Safiyanu Mohd Harbau 
26) Alhaji Kabiru Sule 


1991-1992 
1992-1993 


5/april/1994 -01/03-1996 


03-1996-041997 
04/1997- 20/07 1998 
23/07-1998-30/051999 
30/05 1999-29/05 2002 
29/05 2002- 2003 
2003-7 MONTH 

1 month shekarau 
17-7-2004-02-2005 


2005-2005 1 month 
2005-2008 

2008 5 month 

2 month 

3 month -2009 
2009-2011 

2011-4 month 


2014 -2016 
2016 


12-02-2021 


Duk da cewa ba a kirkiri Karamar hukumr Tsanyawa a 
lokacen ba, amma a zango na farko na jamhuriyya ta biyu (1979) 
aka ware Tsanyawa da Kunchi a ka samar mu su da tsarin wakilci a 
tsakaninsu (Consitituency) a mataki na jiha da tarayya. Hakan ba ya 
rasa nasaba da shiga harkokin siyasar dumu-dumu da mutanen 
yankin su ka yi. 

Jam’iyyun da su ke da Karfi a jihar Kano a wancen lokaci 
guda biyu ne, sune PRP da NPN. Jam’iyyar PRP ita ce Jam’iyyar su 
Malam Aminu Kano da Sabo Bakin Zuwo da Rimi da sauransu. 


231 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


Ita kuwa jam'iyyar NPN a wannan lokaci ta kasance 
jam'iyyar mutane irin su Maitama Sule Danmasanin Kano da 
Aminu Wali da sauransu. 

Kamar yadda aka gani a jadawalin sama cewa jam'iyyar 
PRP ce ta samu nasara a jihar Kano, to haka matakin na wakilcin 
garuruwan Tsanyawa da Kunchi ma. 

Duk da cewa jam’iyyar PRP ta garin Tsanyawa da Kunchi ta 
tsai da Marigayi Zumbo a matsayin dantakararta na majalissar jiha, 
bai hana uwar jam'iyya ta jiha ta gabatar da sabon dantakara a filin 
Kaddamarwa ba. Uwar jam’iyyar ta kawo Bello daga wata Karamar 
hukuma ta daban don ya wakilci al'ummar garin Tsanyawa da 
Kunchi. 

A gefe guda kuma, jam’iyyar adawa ta NPN ta tsayar da 
Lawan Bala a matsayin dantakararta na wannan kujera. Bayan 
kammala zabe ne Bello ya samu nasara a kan Lawan Bala, 

A doka, ma’aikacin gwamnati da yake sha'awar shiga zabe 
sai ya ajiye aikinsa, sannan ba zai amshi albashin wadansu watanni 
ba, bayan kammala zabe ne aka binciko cewa Bello bai ajiye aikinsa 
ba, hasalima ya na amsar wannan kudaden albashi, don haka uwar 
jam’iyya ta NPP ta garzaya gaban kuliya, ko da kotu ta yi bincike ta 
tabbatar, sai ta sauke Bello ta rantsar da Lawan Bala a matsayisa na 
mai biyewa Bello da Kuri'u. 

Kenan Lawan Bala shi ne mutum na farko da ya Fara 
wakiltar mutanen Kunchi da Tsanyawa a zauren majalisar Wakilai 
tun kafin kirkirar Kananan hukumomin. Kasancewar ana Legas, sai 
Lawan Bala ya tafi domin ci gaba da wakilcin al'ummarsa. Ya 
kammala zangon mulkinsa a cikin shekarar 1983, bayan kwashe 
shekaru hudu a mulki. 

Ita kuwa jam’iyyar PRP ta samu nasarar aika wakilinta na 
wadannan garuruwa zuwa zauren majalissar jahar Kano, wanda ya 
samu nasara a zaben shi ne marigayi Ibrahim Tambai Dumbulun. 

A farkon zango na biyu na wannan jamhuriyya, 1983, (bayan 
kwashe shekaru 4 ana mulki) aka shirya zabe. 


232 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


Alhaji Umar Fama Tsanyawa da Na'atta Tsanyawa suka fito 
zawarcin kujerar majalissar jiha a karkashin jam'iyyar PRP. Bayan 
kasa sasanta kawunansu ne a ka yi zabe na cikin gida domin fidda 
gwani, wanda Alhaji Umar Fama ya samu nasara a kan Na'atta, 
hakan shi ya ba shi damar shiga babban zabe, Bayan Kammala zabe 
kuwa Alahaji Umaru, ya samu nasarar lashe zaben. Har wa yau 
jamiyyar ta PRP ta Kara samun Nasarar cin zaben Majalissa 
Tarayya, Dan haka Alhaji Abubakar Maiwada Tsanyawa ya zamo 
wakilin Mutanen Tsanyawa da Kunchi a Majalissa da ke garin Ikko, 
wato Lagos. Shi kuwa Alhaji Umar Aliyu Fama wakili a Mataki na 
Jiha. 

Tarihi ya nuna cewa duka-duka wata uku su ka yi a kan 
wannan kujera, aka sauke su, sakamakon juyin mulkin da ya wakana 
a wannan lokaci. Hakan shi ya kawo Karshen jamhuriyya ta biyu a 
Kasar Nijeriya. 

Tun daga wannan lokacin ba a Kara tura wakili Majalissa ba, 
sai bayan shekara daya aka kafa Sababbin Jam'iyyu. A wannan 
lokaci Lawan Abubakar Yankamaye na Jam'iyyar NRC shi ne ya 
samu nasarar zamowa wakilin al'ummar Kananan Hukumomin 
Tsanyawa da Kunchi a zauren Majalisar jiha, idan muka kalli 
majalisar Tarayya kuwa an samu nasarar aika Mustapha Bala 
Yunusa Dumbulun. Bayan kammala zangunan mulkin na su, aka 
shirya zab e, Alhaji Nasiru Maigida gona na Jam'iyyar DPM ya 
samu nasarar lashe zaben. Bincike ya tabbatar da cewa ba a rantsar 
da shi ba aka yi juyin mulkin Abacha, dan haka aka dauke su. 

Tun daga wannan lokaci ba Kara shirya zab e ba sai a 
shekara 1999, Alhaji Umaru Aliyu Fama, na jam'iyyar PDP, shi ne 
ya samu nasarar lashe wannan zab e, Bello Ado yan Dadi ya zama 
wakilin Mutanen yanki a jiha. Sun kammala zangon mulkinsu a 
shekarar 2003. 

Ko da aka shirya zab e a Wannan Shekara ta 2003, Sai 
Alhaji Adamu Barde Barde ya samu nasarar tafiya majalissar 
Dattawa domin wakilta mutanen wannan yanki. Har wa yau Bello 


233 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=---================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Ado Yandadi ya Kara komawa zauren wakilci a mataki na jiha. Sun 
samu nasarar kammala zangon mulkinsu a cikin shekarar 2007. 

Comr. Mustapha Aliyu mai Tsanyawa, na jam'iyyar ANPP, 
ya samu nasarar shiga tarihin wakilan Tarayya na wannan yanki, 
tarihi ya taskace Alhaji Aminu Sa'adu Yakanawa a matsayin dan 
majalissar jiha a wannan lokaci, har wa yau shi ne Dan majalissar 
Jiha da ya fara samun Damar shiga daya daga cikin kwamitocin 
Majalissar jiha a wanann yanki. 

Ana cikin wanann yanayi ne Allah SWT ya dauki rayuwar 
Comr. Mustapha Aliyu Tsayawa. Ko da aka zo zaben cike gurbin 
sai aka zabo Alhaji Safiyanu Muhammad Harbau wanda ya Karasa 
zango mulkin. Sun kammala a shekarar 2011. 

Alhaji Abdussalamu Adamu Likita na Jam'iyyar ANPP, 
kamsilan Yanganau, a lokacin, shi ne Allah ya zaba ya tura wakilcin 
Kananan hukumomin Tsanyawa da Kunchi a zauren Majalisar 
Tarayya. Idan mun kalli majalisar Jiha kuwa an zabo Alhaji Garba 
Ya'u Gwarmai (daga jam'iyyar ANPP) a matsayin Dan majalissar 
jiha. Sun samu nasarar kammala zangon mulkinsu a cikin shekarar 
2015. 

Hukumar zabe ta shirya zab e a fadin Kasar nan a ranar 26- 
02-2015. idan muka kalli yankin Kananan hukumomin Tsanyawa da 
Kunchi kuwa sai mu ga cewa, Allah ya arawa Hon. Dr. Engr. Sani 
Bala Tsanyawa Rana ta tafiya wakilcin Majalissar Tarayya a 
Karkashin jam'iyyar APC. 


Shi kuwa Hon. Garba Yau Gwarmai na jam'iyyar APC ya 
samu nasarar komawa kujerar ta shi ta majalisar jiha domin d orawa 
daga inda ya tsaya. Har sai a shekar 2019 suka kammala zangon 
mulkinsu. 

Ko da aka zo sabon zabe, sai Hon. Dr. Engr. Sani Bala 
Tsanyawa ya Kara samun nasarar komawa kujerar shi. Idan an kula 
da jadawalin shugabancin sama, za a gani a Karars cewa shi ne 
Danmajalissar Tarayya da ya fara maimaita kujerarsa. 

Har wa yau, Garba ya'u Gwarmai ya Kara komawa kujerar 
shi ta majalisar jiha, kenan Garba yayi Hawa uku a jere a wannan 
kujerar ta shi. 


234 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


----=-==-============== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sssssssesseee 


Hon. Dr. Engr. Sani Bala Tsanyawa 
(Dambu mai hawa biyu) 


Hon. Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa 


235 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


A shekarar 2015 ne Gwamnan Kano Dr Abdullahi Umar 
ganduje ya nada DR. AMINU IBRAHIM TSANYAWA A matsayin 
Mai kula da hukumar kula da asibitocin jahar Kano, wanda shi ne 
karon farko da Karamar hukumar Tsanyawa ta fara samun 
Tagomashin Babbar Kujera daga matakin jaha, Bayan zaben 2019 
kuma Ranar 05 nobember 2019, Dr Abdullahi ganduje ya Daga 
Darajar DR AMINU IBRAHIM TSANYAWA daga Shugaban 
hukumar kula da asibitoci Zuwa Kwamishinan Lafiya na Jahar 
Kano. Shi ma ya zamo karon farko da Aka Fara samun kujerar 
Kwamishina a wannan Yankina Karamar Hukumar Tsanyawa da 
Kunci. 


Hoton Dr. Binta Ibrahim Tsanyawa 
Mace ta farko da ta Fara Zama Dakta ta Ilimi a Karamar 
Hukumar Tsanyawa, Kuma Babbar ma aikaciyar 


236 


BABI NA TAKWAS: Tsarin Siyasa a Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


BABI NA TARA 
ALBARKATUN KASA A KARAMAR HUKUMAR 
TSANYAWA 

9.0 Gabatarwa 

Ibarkatun kasa abubuwa ne masu muhimmanci ga kowacce 

irin al umma ko nahiya a duniya. Wannan babi ne da zai yi 

bayani a kan albarkatun Kasar da ke shimfide a Karkashi 
Kasa a Karamar hukumar Tsanyawa, sannan kuma babin zai kawo 
misalai da bayanan inda ma’adanai ko albarkatun Kasar su ke. 


9.1 Ruwa da Bayaninsa 

Wata Kila mai karatu ya yi tambaya, me ya sa aka kawo ruwa 
a matsayin albarkar Kasa? Amsa kuwa ita ce; ruwa shi ne babbar 
albarkar Kasa ga mutane, watakila saboda muhimmancinsa ne ma ga 
rayuwa Allah buwayi gagara misali ya samar da shi a ko ina tare da 
saukin samun shi, za a Kara fahimtar haka idan aka kalli tarihi. 
Misali garuruwa da dama sun mutu ko sun canza sheka ba don 
komai ba sai don saboda rashin ruwa, hakan ya sa Hausawa su ke yi 
wa ruwa kirari da abokin rayuwa. 

A kimiyance ruwan da ke cikin Kasa shi ake kira da (Ground 
Water) shi ne ruwa mai tsarki wanda dan'adam yake amfani da shi 
domin a sha ya ba wa dabbobi da sauran bukatunsa na yau da gobe. 
Shi wannan ruwa yana samuwa ne daga ruwan sama ko kuma ta 
hanyar jawo shi daga tafki ko kogi, a lokacin da ya samu ta daya 
daga wadannan hanyoyi kai tsaye yana ratsa wasu hudojin ruwa da 
ke jikin duwatsu da Kasa wanda a Turance ake kira da (PORE 
SPACE). Bayan ya ratsa wadannan hudojin ruwan zai ci gaba da 
wucewa yana yin Kasa domin neman wajen da zai kwanta, wannan 
tafiya da yake yi ita ce ake kira da (Porosity). 

Bincike ya gano cewa ruwan yana wucewa ta cikin Kasa ya 
wuce dutse, a wannan lokaci idan dutsen mai hudojin ne to ruwan 
zai ratsa shi ya jika shi tamkar yadda ruwa yake jika soso, daga 
bisani sai ruwan ya rika gudana yana tsiyayewa yana barin dutsen 
yana kasa har ya kai ga dutsen da ba shi da hudoji wato (Porois). 


233 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=---================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Daga nan dukkanin ruwan zai taru ya yi ta bori yana neman hanyar 
da zai fice, idan yaga bai samu ba, zai fara rubar da dutsen har sai 
ya samu hanyar da zai fice domin ya yi Kasa ya samu wuri ya 
kwanta. 

Kenan ruwa yana Kasan dutse mara hudoji, shi kuma dutse 
mara hudoji yana Kasan Dutse mai hudoji shi kuma dutse mai hudoji 
yana Kasan Kasa (Hira NGN 15-01-2021). 


9.2 Ruwa a Karamar Hukumar Tsanyawa 

Idan aka kalli kwanciyar ruwa a cikin kasa a wannan 
Karamar hukuma ta Tsanyawa za a samu yana da zurfi a cikin kasa, 
yana farawa daga kimanin mita hamsin zuwa sama da haka. Ma’ana 
a Karamar hukumar Tsanyawa ana fara samun ruwa ne bayan an yi 
haka a cikin Kasa daga mita hamsin zuwa abin da ya yi sama, ya 
danganta da bangare, amman dai an fi samun shi a mita hamsin din. 

Ruwa a Karamar hukumar Tsanyawa madaidaici ne, 
zartsinsa bai yi yawa ba, kai tsaye za a iya kiransa da ruwan dadi. A 
dangane da binciken da aka gabatar kaso casa’in da biyu da digo 
biyu a cikin dari (92.2%) na ruwan da ke Tsanyawa mai dadi ne, 
dan sauran kason shi ne ake samu mai zartsi da kanwa-kanwa da 
makamantansu. 

Idan kuma aka kalli kalar ruwan za a same shi fari wato 
(Colourless) duk da akwai wadansu ”Yantsibirai da ruwan na su ya 
dan gurata, amman wajen ba shi da yawa musamman idan an 
kwatanta da sauran kason ruwan (Hira NGN 15-01-2021). 

Idan an gwada ruwan Karamar hukumar Tsanyawa za a samu 
yana dauke da Sirkin wata zaiba-zaiba mai kyalli, ita kuwa wannan 
zaiba tana samuwa ne daga wani dutse da ake kira da (Schist Belt) a 
kimiyance dukkanin ruwan da aka samu da wannan zaiba to babu 
makawa za a samu duten Schist Belt a wurin, duk inda aka samu 
wannan dutse kuwa babbar alama ce da take nuni da cewa wananan 
yankin Allah ya albarkace shi da ajiyar ma’adanan Kasa masu tarin 
yawa kuma masu daraja. 


234 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


Cibiyar Ruwa ta Garin Tsanyawa 


9.3 Ma'adani da Bayaninsa 

Ma'adani shi ne dukkanin wata ajiya ta Allah Subahanahu 
wa Ta'ala wadda ya yi a cikin kasa, ko kogi ko kuma dam, wannan 
ajiyar ta kasance abar nema ko amfani ga dan'adam domin harkokin 
rayuwa ta yau da gobe. Wani mai nazari ya bayyana ma'adani da 
cewa ya samu suna ne daga ajiya"?, ya Kara da cewa wasu sun 
bayyana ma'anar sunan ma'adani da wani abu da yakamata a adana 
bayan an samo shi. 


Kashe-Kashen Ma'adanai 
Masana harkokin ma'adanai sun raba su zuwa gida biyu, su 
ne kamar haka: 
1. Daskararren ma'adani (Solid Minerals) 
2. Ma'adani mai ruwa-ruwa (Liquids Minerals) 


9.3.1 Daskararren Ma'adani (Solid Minerals) 

Wadannan su ne ma'adanan da su ke a daskare ma'ana ba su 
zama masu siffar ruwa da za su iya gudanewa su tafi a lokaci da aka 
ajiye su a Kasa ba, har wayau wadannan daskararrun ma'adanai 
masana ma'adanan Kasa sun raba su zuwa gida hudu, kenan duk da 


46 Wato ana nufin wata ajiya da aka yi a cikin Kasa. 


235 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


yawan ma'adanai daskararru ba za su fita daga daya daga cikin 
wadannan gidaje ba. Gidajen su ne: 


a. Dutse (Stones) 
b. Kasa (Clays) 
c. Yashi (Sands) 
d. Karfe (Metal) 


(RAM 30-01-2021) 


a. Duwatsu da Abin da ake yi da su 

A dangane da binciken wani masanin ma'adanai dan Kasar 
Andulus (Spain) mai suna Mr. Walter Shuman ya tabbatar da cewa 
duwatsu (ma'adanai) da ke cikin Kasa a duniya yawan su ya haura 
guda dubu daya da dari biyar (1,500). 

Idan muka kalli binciken na shi sai mu fahimci cewa 
duwatsu suna da yawa, sannan samuwar su ya danganta daga wuri 
zuwa wuri. Da yawa akan rasa samun wadansu duwatsun a wata 
Kasar ko yanki baki daya. 

Wata Kila mai tambaya ya yi tambaya, shin me ake yi da 
wadannan duwatsun da ake ta ambata, amsa a nan shi ne, wadansu 
duwatsun ana yin amfani da su a gine-gine, wadansu kuma ana 
amfani da su domin a yi kayayyakin aikin masana'antu ko sinadaren 
amfani (chemicals). Har wa yau akwai wadanda ake amfani da su 
domin yin kayayyakin alatu, wadansu duwatsu kuma ana amfani da 
su a matsayin kadara, lokacin da ake amfani da wasu duwatsun 
wajan Kerere 
Ga wani jadawali da zai taimaka a Kara fahimtar wannnan bayani, 
Dutsen Granite ana amfani da shi a lokacin gine-gine 
Dutsen Calcite ana amfani da shi a hada sinadarin abincin kaji 
Dutsan Feldspar ana amfani da shi wajen yin tangaran 
Dutsen Marle ana amfani da shi domin samar da takin zamani 
Dutsen Marble da wasu duwatsun Quartz (farin dutse) ana yin 
amfani da su domin ado 
6. Coral and Onyx ana amfani da shi domin ado 


AN a E 


236 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa aan Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


7. Dutsen Sapphire da Emerald da Rubi da aquamarines ana amfani 
da su a yi sarkokin mata da kayan ado 

8. Dutsen Lu'ulu'u (diamond) ana amfani da shi a wajen ajiya a 
matsayin kadara (RAM 30-01-2021). 


b. Yumbu (Clays) da Abin da ake yi da shi 

Yumbu na cikin rukunoni hudu na ma'adanan kasa da ake 
da su a duniya, yumbu ya kasu kala-kala, ko wanne kashi na dauke 
da sinadaranshi tare da irin amfanin da ake yi da shi. Misali: 

1. Yumbun Talc ana amfani da shi wajen samar da magunguna da 
kuma takin zamani. 

2. Farar kasa (Kaolin) ana amfani da ita wajen samar da 
magunguna na kwaya da fenti da robobi da kuma takin zamani 
da gine-gine, da sauran kayan alatun rufin gini, kamar POP da 
sauransu. 

3. Yumbun (Bentonite) ana amfani da ita wajen yin fulasatar asibiti 
lokacin dorin karaya da kuma ba da kariya ga bututun man fetur 
da ke cikin kasa. 


c. Yashi (Sand) da Abin da ake yi da ita 

Yashi na cikin albarkatun Kasa a duniya, to a nan ma Allah 
ya hore wa wannan Karamar hukuma ta Tsanyawa da arzikin yashi. 
Har wa yau yashi ya kasu kashi-kashi iya ilimi ko zurfin mai bincike, 
ko wane yashi da irin amfaninshi da kuma sunanshi. Misali. 
1. Yashi Zeico (Zeico Sand) 
2. Yashin Glass (Glass Sand) wanda ake amfani da ita a yi gilasai 
3. Yashin Silica (Silica Sand) 
4. Yashi gama-gari (Commo/Ordinary Sand) wanda ake amfani da 

shi domin gini ko ciko da sauransu. 


d. Karfe (Metal) da Abinda ake yi da shi 

Karfe ya kasance daya daga cikin ma'adanan da ake hako 
shi a cikin Kasa, kasancewar sa abin bukata ga rayuwar dan'adam 
ya sa ya zamo daya daga cikin ma'adanan Kasa na duniya masu 


237 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


zaman kansu. Karfe yana cikin daskararrun ma'danai (solid 
menirals), wato dai gidansu daya da duwatsu. 

Kamar duwatsu shi ma karfe ya kasu kala-kala, ko wanne da 
sunanshi da irin amfaninshi, da kalarshi da nauyinshi da 
makamantansu. A cikin Karafa wanda ya fi yawa kuma ya fi saurin 
samu shi ne bakin karfe, shi ne Karfen da ake amfani da shi wajen 
yin kayayyakin aikin gona da masana'antu da kayan sufuri da sauran 
kayan bukatun yau da gobe ga rayuwar dan'adam. Karafa sun hada 
da: 

Manganese 

Tin 

Chromium 

Copper Tagulla 
Silver Azurfa 
Aluminium alminiyom 
Zinc Karfen da ake kwanan rufi 
Antimony Kwalli 
Tantalum/tantalite 

Columbite 

Uranium 


Da NA E 


jai. A 
ar 


19 


Plutonium 


Jawa 
Ww 


Platinum 

Lead 

Gold (Sarkin Karafa a daraja) 
(RAM 30-01-2021) 


— = 
Aa 


Wani jinsi na Karfe wanda yake a jinsin ma'adanai masu 
ruwa-ruwa (liguid) shi ne mercury (zaiba). Mercury ana amfani da 
shi a samar da na'urar gwajin zafin jiki da kuma tace zinari da 
wadansu kayayyakin wutar lantarki. 


9.3.2 Ma'danai Masu Ruwa-Ruwa (Liguid Minerals) 


Idan ba a manta ba, tun farkon wannan babi an raba 
ma'adanai zuwa gida biyu, wato masu ruwa-ruwa da daskararru. Shi 


238 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


ma’adani mai ruwa-ruwa har zuwa wannan lokaci guda biyu ne 
binciken masana ya samar. Ga su kamar haka: 

a. Danyan mai (Crude oil) 

b. Mercury (zaiba) 


9.4 Ma'adanai a Karamar Hukumar Tsanyawa 

Kamar yadda aka bayyana a sama ma’adanai suna da yawa, 
hasalima ba za a iya kayyade ko bayyana yawansu a wani yanki ba, 
sai dai a fahimci ko a gano wadanda bincike ya kai gare su. Kamar 
haka Tsanyawa tana da ma’adanai da dama, alamomi da yawa sun 
nuna yiwuwar samuwar ma’adanai kala-kala a lokuta mabanbanta a 
ciki da wajen garuruwan dagatai ashirin da daya (21) da ke wannan 
Karamar hukuma. 

Ko a binciken ruwan wasu sassa na Karamar hukumar 
Tsanyawa da aka gabatar a baya an tabbatar da ruwan Karamar 
hukumar Tsanyawa yana dauke da sirkin wata zaiba-zaiba mai 
Kyalli, wadda take samuwa daga wani dutsen (Schist Belt) a 
kimiyance dukkanin ruwan da aka samu da wannan zaiba to babu 
makawa za a samu duten Schist Belt a wurin, duk inda aka samu 
wannan dutse kuwa babbar alama ce da take nuni da cewa wannan 
yankin, Allah ya albarkace shi da ajiyar ma’adanan Kasa masu tarin 
yawa kuma masu daraja (RAM 30-01-2021). 

Ga wasu ma'adanai da aka dauki samfurin su daga sassaan 
Karamar hukumar Tsanyawa aka kai aka yi gwaji a santocin bincike 
(musamman cibiyar gwaji ta A.B.U Zari'a) daga Karshe an samu 
tabbatar da wanzuwar su a wadannan wurare kamar haka: 

1. An samu Gwal (zinari) a garin Harbau. 

2. An samu Gwal (zinari) da jan Karfe a Kasar Kabagiwa. 

3. An samu Gwal da wadansu duwatsu masu babbar daraja da 
dutsen granite a Kasar "Yan'awaki. 

4. An samu Gwal da sihcon a Kasar Nasarawa. 

An samu Talc da merle a Kasar Tatsan. 

6. An samu Asbestos da Fero-Manganese da Gemstones a Kasar 


mn 


Tsanyawa 
239 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


7. An samu Gwal (zinari) da duwatsu masu babbar daraja da 
sanfurin granite a Kasar rafin Tsamiya. 

8. An samu Silicon da Alminiyon (Aluinium) a Yanganau. 

9. An samu Silicon da quartz a Kasar Gurun. 

10. An samu Manganese da Gemstone da Granite a Kasar 
Kwandawa 

11. An samu Manganese da duwatsu masu daraja (precious stone) 
a Kasar ”Yammamman. 

12. An samu Gwal (Gold) da silicon da Alminiyom (Aluminium) a 
Kasar "Yakanawa. 

13. An samu Gwal da duwatsu masu daraja (Precious Stone) a Kasar 
"Yankamaye. 


Wadannan su ne kadan daga cikin ma'adanan da aka samu 
tabbacin bulluwar su da wuraren da suke a Karamar hukumar 
Tsanyawa, kowanne daya daga ciki an debi samfuri an yi gwaje- 
gwaje a kai, kafin a samu sakamako, har wa yau akwai wadanda ana 
kan binciken su, wadansu gwaje-gwajen kuma ba a yi ba saboda 
wadansu dalilai (RAM 30-01-2021). 

Ko a taron baje kolin ma'adanai da aka gudanar a jihar Kano 
a shekarar 2008, Karamar hukumar Tsanyawa ce ta zo ta daya a 
wannan lokacin. 


9.5 Daji da Bayaninsa 
Dazuzzuka na cikin albarkatun Kasa ga mutane. Daji wuri ne da ba 
na rayuwar mutane ba, a Bahaushiyar al'ada, an yi imani da cewa 
dazuzzuka a nan ne mutanen boye su ke rayuwarsu, wata kila shi ya 
sa a bahaushiyar al'ada idan idan an yi tsintuwa a ciki ba a dauka. 
Malam Harisu Tela Tsanyawa ya bayyana daji da cewa: 
“Wani wuri ko fage wanda ya nisanci zurga-zurgar dan'adam ya 
zamanto wurin rayuwar tsirrar da dabbobi da tsintsaye da itatuwa da 
makamantansu, sannan ya kasance wuri mai duhun itace da 
wadatuwar su, a lokuta da yawa ma yakan zama wuri mai duwatsu 
da tsaunuka da rafuka da sauaransu. 


240 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 120000000000 


9.6 Dazuzzuka a Karamar Hukumar Tsanyawa 

Allah ya albarkaci Karamar hukumar Tsanyawa da wadansu 
manya da Kananan dazuzzuka wadanda akan yi farauta a cikin su 
tare da kiwo da kuma neman 'ya'yan itace da magunguna a ciki. 
Misali: Idan mu ka kalli Karamar hukumar Tsanyawa sai mu ga tana 
da dazuzzuka masu yawa misali. 


9.6.1 Dajin Baharo 

Wannan daji ne babba da ke Kasar Nassarawa ta Karama 
hukumar Tsanyawa, ya fara daga Malasa gabar rafi ya nausa ya yi 
arewa har jikin garin Nassarawa. 

A cikin wannan daji akwai manya da Kananan dabbobi a da, 
daji ne mai sarkakiyya. Akwai bishiyoyi kala-kala a cikinsa, a 
lokuta dayawa akan yo tafiya mai nisa zuwa wannan daji domn 
neman magani ko makamancinsa 


9.6.2 Dajin 'Yan'awaki 

Dajin ya fara tun daga garin "Yan'awaki ya nausa Gabas ya 
shiga ta Kasar Harbau ta garin Asayaya ya nausa jihar Katsina. 

Kamar Dajin Baharo, shi ma babban daji ne, akwai dabbobi 
a cikinsa, bugu da Kari akwai ruwa a wannan daji, bincike ya nuna 
cewa akwai manyan mesoshi da dabbobin daji a cikin ruwan wannan 
dajin. 

Wannan daji shi ne dajin garin Harbau wanda aka ambata a 
cikin tarihin garin Harbau, wanda ya zama sila ko dalili na kafuwar 
garin. 


9.6.3 Dajin ”Yanmamman 

Kasar “Yanmamman ta karamar hukumar Tsanyawa, a 
zamanin da Allah ya albarkace ta da wani daji, dajin shi ne ya fara 
tun daga gidan Baushe da ke Kasar Tsanyawa ya nausa ya yi Kudu 
ya dawo ya yi Gabas. Idana an hada girmansa da abubuwan da ke 
ciki bai kai dajin Baharo da na *Yan'awaki girma ba, duk da haka 
ana farautar tsintsaye da dabbobi da neman magunguna a cikinsa. 


241 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssso 


A lokuta da yawa ma akan shiga neman magungunan shirya 
wa duniya ko neman wata daukaka a cikinsa. 


9.6.4 Dajin Farfarun Duwatsu 

Shi ma wannan daji ne da ya ke a cikin Kasar Gurum, dajin 
ya fara tun daga filin idin garin Gurum ya nausa har zuwa hayin 
Gurum ya yi ciki sannan ya kada ya bullo ta garin Tsanyawa. Akwi 
duwatu da yawa a cikinsa. Har wa yau akwai manya da Kananan 
Tsaunuka a ciki, akwai zomaye da tsintsayen daji da sauran Kananan 
halittu a cikinsa. Bugu da Kari akwai rafi a wannan daji. 


9.6.5 Dajin Danwari 

Dajin Danwari na cikin dazuzzukan garin Tsanyawa masu 
dadadden tarihi, shi dai wannan daji yana cikin Kasar "Yancibi, duk 
da cewa babu manyan dabbobi a yau a cikinsa, wasu alkaluman 
bincike sun nana cewa a da akwai, kusantar garin da takura wa dajin 
da aka yi da farauta ne ya haifar da tashin dabbobin suka Kara gaba. 

Daji ne mai girma da sarkakiya da wadatuwar 'ya'yan 
itatuwa, dajin ya nausa ciki har jihar Katsina. Har wa yau, akan shiga 
farauta da neman magunguna, sarkakiyarsa ta sa idan ba Kwararrun 
mafarauta ba, ba sa shigarsa. 


242 


BABI NA TARA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


BABI NA GOMA 
ABUBUWAN TARIHI A KARAMAR HUKUMAR 
TSANYAWA 
10. Gabatarwa 


annan shi ne babi na karshe a wannan littafi, an kira shi 

da suna Abubuwan tarihi a karamar hukumar 

Tsanyawa, a cikin shi ne aka yi nazarin wadansu 
abubuwa na tarihi da su ka faru a mabanbantan lokuta a lungu da 
sakon garuruwan Dagatai, 


10.1 Kabarin Sarkin Kano Tukur (1893-1894) a Garin Gurun 

Tabbas wanzuwar Kabarin daya daga cikin Sarakan Kano a 
wannan Karamar hukuma daya ne daga cikin manyan abubuwan 
tarihi da su ka wakana ko su ka wanzu a wannan Karamar hukumar, 
musamman duba da cewa ba a binne Sarakunan Kano a ko ina ko da 
kuwa makabartu ne, 

Shi dai Sarkin Kano Tukur shi ne dan Sarkin Kano 
Muhammadu Bello dan Sarkin Kano Ibrahim Dabo ya zamo Sarki 
na arba'in da tara (49) a jerin Sarakunan Kano, Sarki na shida (6) a 
daula ko jerin Sarakunan Fulani. Bayan rasuwar mahaifinsa Sarki 
Muhammadu Bello a shekarar 1893, ba a yi wani jinkiri ba sai 
wazirin Sakkwato Muhammadu Buhari ya nada Muhammadu Tukur 
ya zama sabon Sarkin Kano. 

Wazirin Sakkwato Muhammadu Buhari ya ce: “a lokacin da 
na yi niyyar barin birnin Kano bayan zamana na sati biyu (2), sai na 
ga ya kamata na je na yi sallama da Sarki wato Sarki Bello, amma 
halin da na tarar da shi na rashin lafiyarsa dole ban sami ganin sa ba, 
sai ya zamanto mini tilas na koma na ci gaba da zama a masaukina 
don in saurara har ya samu lafiya. 

Bayan kwana daya sai rai ya yi halinsa, Allah ya yi masa 
rasuwa. Daga nan sai na yi aike wajen Sarkin Musulmi don a shaida 
masa cewa Sarkin Kano Muhammadu Bello ya rasu. 


m D 1.3 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar 1 sanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 202000000000 


Bayan da dan aikena ya je ya shaida masa sai ya aiko mini 
da takarda cewa in nada Tukur ya gaje shi Saboda haka ne na aika 
aka kirawo Madawaki Ibrahim wato shugaban masu zaben Sarki, 
tare da Shamaki Sa’idu da Danrimi Yahaya da Sallama Barde da shi 
Tukur kansa, su ka zo sabon gida (Masaukin waziri).” 

Sai Buhari ya ce ga takarda da na samu daga Sakkwato, ya 
karanta musu umarnin Sarkin Musulmi cewa yana umartar shi da ya 
nada Tukur a matsayin sabon Sarki. Ya tambaye su me ku ke gani? 
Sai Madawaki ya ce, ai babu sauran zabi tun da yake Shehu ya yanke 
hukunci, to, sai ka nada Tukur a matsayin Sarki. 

Waziri ya nada Tukur Sarki’, tare da wadannan mutane ya 
ba wa Tukur wukar yanka da takobi. 

A wannan lokaci kuwa dukkanin jama'ar Kano birni da 
Kauyuka maza da mata manya da yara sun yi imani cewa babu 
shakka Galadima Yusufa za a nada Sarkin Kano. 

Kamar suna ganin shi ne ya fi cancanta musamman 
kasancewarsa babban Malami. Kusan wannan nadi bai samu goyon 
bayan mutanen Kano ba, musamman ma wasu daga cikin manyan 
"ya" yan sarautar Kano. Ana ganin Wambai Shehu da Mamman mai 
lafiya ne kawai su ka yi wa Tukur mubayi’a. Wazirin Sakkwato 
wanda aka umarta da ya yi nadin yayi alkawari sheda wa Sarkin 
Musulmi halin da ake ciki.”? 


47 Abin da ya sa Sarkin Musulmi ya zabi Tukur kuma, har ya yi umarni da a nada 
shi Sarki shi ne, lokacin da yana Galadima ya yi rawar gani. Shi ne ya jagoranci 
rundunar mayaka tun daga Kano har Sakkwato a zamanin ubansa Sarkin Kano 
Muhammdu Bello. Kuma su suka taimaka wa Musulmi a yakin Argungun. An 
tabbatar da cewa kwazon da Tukur ya nuna da iya jan dagarsa a fagen fama su 
suka hana Argungun ta yi nasara a kan Sakkwato. A wannan yakin ne aka kashe 
Kanin Tukur wanda su ke Uba daya wato Ciroma Abubakar, wadannan dalilai 
suka sanya Sarkin Musulmi ya maida biki, kuma ya cika wa Tukur burinsa na 
gadar mahaifinsa. 

48 Aliyu da aka yi wa caffa a matsayin Sarkin Yusufawa tun lokacin da Yusufa ya 
rasu, ya shiga gidan Sarautar Kano, bayan murkushe Sarki Tukur da jama'arsa. A 
wannan lokaci ne Sarki Aliyu ya yi umarni da ayi ta shiga gidajen mutane magoya 
bayan Sarki Tukur a washe su, wadansu a daure su wadansu a kashe su wadansu 
kuma a siyar da su wadansu a bautar da su da manufar rama irin abubuwan da 
Sarki Tukur ya yi musu a baya da kuma tseratar da mulkinsu daga abinda zai iya 


244 


BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-==-=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesssssssso 


Wannan nadi da aka yi a boye ba tare da Kuri’a ba, kamar 
yadda aka saba a wancen lokacin. Abin ya tunzura Yusufu da 
'yan'uwansa har ya kai da yin yaki, wanda aka kira da basasa. 
Yanda abin ya faru kuwa shi ne; sun fice daga birnin Kano ta Kofar 
Nassarawa su ka kwana a bayan gari da safe su ka rankaya zuwa 
garin Wudil daga nan sai su ka tsaya a Kademi su ka zarce garin 
Takai su ka kafa hedikwatar mulkinsu a garin. Bayan sun yi atisaye 
sun samu horo mai kyau a kan yaki, sai su ka komo Kano, su ka fara 
yaki daga Kofar mata gindin rimi. 

Da Sarkin Gaya Dabo ya samu labari sai ya daura damarar 
yaki, ya je ya fatattake su, wadansu su ka haura garu wadansu su ka 
fada tukunyar baba, wadansu cikin rumbu wadansu ciyayi wadansu 
aka kama su, aka sare wadansu daga cikinsu "yan tsirarin su suka 
tsira da kyar. 

Shi kuwa Aliyu a ka kore shi har wajen gari, a nan ya sare 
Danmorin Sarkin Kano Tukur, da aka fada wa Tukur ya fito, su 
kuwa suka gudu su ka koma Takai. 

Bayan wannan yaki ya afku a tsakanin Tukur da Yusufa, har 
ya zama dukkan wanda akaji labarin za shi gurin Yusufu sai a kamo 
shi a daure a sa shi a kurkuku. 

Sarkin Kano Tukur ya aike da dan aike zuwa ga Sarkin 
Musulmi don a shaida masa abin da yake faruwa a tsakaninsa da 
'yan'uwansa, Sarkin Musulmi ya ba da umarni da cewa tun da su ka 
yi yaki a wurin da aka haife su to sai a kamo su a kashe su”. 

Tun daga wannan lokaci duk wanda aka kama, sai a kashe, 
wanda ma aka ji labarin za shi gun Yusufa sai a kama shi a kashe. 
Aka kama mutanen Yusufa aka raba su biyar-biyar ana sagalawa a 
Kofofin Kano. Daga baya Tukur ya tafi ya ciwo mutanen Minjibir 
da Dawaki ta Kudu ya rinka siyarwa ya bar kashewa, don haka aka 
yi waka Allah ya sawake bawa ya saida da a Kano. Da abin ya 


zuwa ya komo. Daga baya da al'amuran mulki su ka kankama Aliyu ya sa an saki 
"yaya da yawa da aka bautar da su, bisa sharadin za su mika wuya ga Masarauta, 
Sannan ya yi sabon zubi na nade-naden mukamin masarautar. 


—” ) /| 5 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


tsananta, sai Yusufa ya aika wa Sarkin Hadejiya Muhammadu da 
Sarkin Gumel Habu da su zo su taimaka masa, da suka zo, sai Sarkin 
Hadeja ya ce da Yusufu “Tun da ka kirawo Sarkin Gumel Habu, ba 
za mu taru wuri daya ba”. 

Wazirin Sakkwato ya kira Yusufu ya roke shi da ya haura, 
amman bai yarda ba sai ma yace “ba zan yarda ba, gwara duk abin 
ya jirkince tun da ka yi munafurci.” Masu iya magana na cewa ba a 
Sarki biyu a gari daya, haka ya haifar da kaurewar yaki tsakanin 
Sarkin Kano Tukur da Yusuf, a cikin yakin cikin gida na basasa 
tsakanin Tukurawa da Yusufawa. Tsakanin Fage da cikin birni kuwa 
babu mai shigowa sai an kashe shi; a rana daya a ka kashe Sarkin 
Dutse Ibrahim da Barden Kano Sulaimanu. 

Daga nan Yusufa ya je Takai, ya yaki Lamire ya ci ta ya 
wuce Durum amman bai ci ta ba daga nan kuma ya ci Katanga da 
Gantsa. Ya aiki Abbas ya ciwo masa Buji, shi kuma ya ci Gaya, ko 
da yake ba shi da lafiya ana dauke da shi a kan gado. Bayan haka ya 
aiki Shehu ya kirawo Danyaya, da ya zo sai ya ce masa “Ina so ka 
yi min taimako” Danyaya ya ce, ni kadai na ci gidanmu kai ma je ka 
ci naku” Yusufu ya kwana Wudil, daga nan aka dauke shi aka kai 
shi Garko, a nan ya mutu. 

Bayan rasuwar Yusuf ba a fadawa kowa a cikin magoya 
bayansa da sauran danginsa ba, sai Aliyu Babba kadai. Daga nan sai 
Kwairanga da Nuhu da Barde da Harisu suka ce da Aliyu Babba “kai 
zamu nada” su ka nada shi Sarkin Kano suka yi caffa. 

Aliyu bai yi wata wata ba ya aiki Yusufu Sarkin ar da dakaru 
domin su je su ciyo Tsakuwa, bayan sun ciwo Tsakuwa sun dawo. 
A wannan lokaci ne Aliyu ya taso har zuwa Tsakuwa ya wuce 
Unguwar Rimi, su ka hadu da Sarki Tukur a Salanta su ka yi yaki. 
A wannan yakin aka kashe Galadima Malanta da Sule Harsa ya? yan 
Sarkin Kano Usmanu da Sarkin Dawaki Mahmudu da Musa dan 
Madawakin Malam da dansa Mansur aka tafi da su Fage. 

Saboda tsanantar yakin sai da Aliyu ya yi kwana biyar bai 
shiga cikin birni ba, shi kuwa Tukur sai ya shiga mabugar Kofar 


m D / (, 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


Aaa aan Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Mata ya yi kwanaki biyar a ciki. A ranar Laraba Yusufawa”? su ka 
murkushe Tukurawa su ka shiga cikin gidan sarauta ta Karfin tuwo, 
don haka Tukur ya gudu. 

A wannan lokaci ne Wazirin Sakkwato ya tafi ya shaida wa 
Sarkin Musulmi abin da ya faru ga Tukur da 'yan'uwansa. Shi kuwa 
Tukur ya tafi neman mafaka Katsina, da farko ya sauka a Bichi 
gudun kada a cimmasa ya wuce Gurum, daga Gurum ya tafi Kusada, 
sai ya doshi Katsina. 

A sa'ilin da Sarkin Kano Aliyu ya samu labarin inda Tukur 
yake, sai ya aike wa Sarkin Katsina Abubakar sako da cewa babu 
ruwansa a cikin lamarinsu, don haka ya fita daga ciki.” 

A wannan yanayi kuma Ciroma Ummaru ya rasu Kani ga 
Sarki Tukur. Wadannan dalilai ne su ka saTukur ya tashi ya tafi 
Tama, ya wuce zuwa Kamri ya zauna wata uku. A wannan lokaci ne 
Sarki Aliyu ya samu labarin inda Tukur yake, don haka ya aike wa 
Sarkin Katsina da sako cewa yana zuwa. 

Wannan dalili ne ya sa Sarkin Katsina ya shawarci Tukur da 
ya canza mafaka, ya taso daga Kamri ya koma Tafashiya. Tukur ya 
taho Tafashiya, a nan Sarki Aliyu ya riske shi da yaki ya Kone garin 
gabaki dayanta. Tukur ya fito zai gudu sai dokinsa ya durkushe 
saboda sammu. Aka kama shi a bakin wata rijiya, su Abdu na 
Gwangwazo (Barden Kano zamanin mulkin Sarkin Kano Aliyu) 
suka sare shi, wadansu suka tattaka shi da dokuna ya mutu. 

Kafin rasuwarshi ya roka daga gare su da idan ya mutu kada 
a binne shi a kasar Katsina, saboda wata rana Katsinawa za su yi wa 
Kanawa gori a kan ala'amarin. Don haka su ka dakko gawarshi su 
ka kawo bayan garin Gurum da daddare su ka binne shi a nan gindin 
wani gawo 


10.2 Rijiyar Tsafi ta Garin Kokai 
Wannan wata rijiya ce mai dogon tarihi da tasiri ga al ummar 
garin Kokai, duk da cewa rijiyar ta cike, amma har yanzu akwai 


49 Yusufawa su ne masu goyan bayan yusuf 


247 


BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 220000000000 


kufenta bisa wani tsauni da ke gefen garin. Ba za a iya bayyana 
lokacin da rijiyar ta samu ba, amma ta wanzu har zuwa baya-bayan 
nan, a wata hira da wannan bincike ya yi da wadansu dattawan garin 
a cikin shekarar 2014, sun tabbatar da cewa su kansu sun riski 
rijiyar, sun yi katarin ganin aikinta ko tasirinta. Akwai wata al'ada 
da Kokayawa (Mutanen Kokai na asali wadanda su ke garin) ke yi 
tun kafin haduwar su da Kutsawa, (baki da su ka zo garin bayan an 
kafa shi) ita ce a duk lokacin da aka yi musu haihuwa suna daukar 
jinjirin su kai shi cikin wannan tsohuwar rijiya za a ajiye yaron a 
gindin rijiyar a tafi a bar shi daga shi sai zanan goyanshi, babu mai 
kula shi ko taimaka masa daga wannan lokaci har tsawon kwana 
bakwai (7) wato ranar suna, da misalin maraice za a tafi da 'yan'uwa 
da abokan arzuka a dakko shi. Idan har jinjirin dan halak ne za a 
same shi babu wani abu da ya faru da shi a tsawon kwanakin nan 
bakwai (7) da yayi a ciki, babu alamar gajiya ko ciwo a tattare a shi. 
Hasalima za a samu Katon rago a bakin rijiya da kanwa da sauran 
kayan Kanshi, a wasu lokuta ma harda 'yan kudi domin a samu 
damar gudanar da suna cikin wadata. Idan kuwa dan shege ne to 
tabbas ko gawarsa ba za a samu ba don kuwa alajanu za su kashe shi 
su dauke ta (Hira da DDK 02-09-2014). 


10.3 Yunwar Kajaga 1970-1973 

Daga cikin abubuwan tarihi marasa dadi da suka faru a 
wannan yanki na Karamar hukumar Tsanyawa akwai wata yunwa da 
aka kira da “Yunwar Kajaga”. Wannan yunwa an yi ta a sassa masu 
yawa na Kasar Hausa, ciki kuwa har da yankin garuruwan 
Tsanyawa, “Kajaga” shi ne sunan da mutanen Yammmacin Kano su 
ka kira ta, wadansu yankunan kuma su kan kira ta da wadansu 
sunayen na da ban. 

An yi yunwar a farkon shekar 1970 zuwa 1973, lokacin da 
Kanal Sani Bello yake shugabantar jihar Kano a matsayin Gwaman 
mulkin soja, Janaral Yakubu Gawon kuma a matsayin shugaban 
Kasar Nijeriya. A sakamakon da wannan bincike ya gano shi ne, 
babban dalilin samuwar wannan yunwa shi ne, jarabtar bayi da 


248 


BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Mahaliccinsu ya yi, domin gwada imaninsu, don haka a duk lokacin 
da aka yi shuka sai ta fitar da kai dab da za ta nuna sai ruwa ya dauke 
ta Kone a yi asarar komai da komai, Gero ne kawai ke dan samuwa, 
shi kuma a zamanin ba a yinsa da yawa. 

A wannan lokaci babu abin hawan da za ayi amfani da shi a 
shigo da abinci wannan yanki, a don haka ko da kana da kudin da 
za ka yi amfani da su ka siya, dole sai an jira fatake sun zo sun kawo 
abinci sannan za a siya da tsada, kasancewar yunwar akwai ta a sassa 
da yawa kafin fataken su Karaso akan siye abincin a hanya. 

Wasu da suka riski zamanin wannan yunwa sun shaida wa 
wannan bincike cewa yunwar ta yi zafi matuka don kuwa akan yi 
kwana goma ba a ci abinci ba face ganyayyaki. A wannan lokaci ne 
mutane su ka shigo da wata dabara, dabarar kuwa ita ce sukan kora 
awakai cikin daji, dukkanin ciyawa ko ganyen da su ka ga akuya ta 
ci sai su debo shi su ci gaba da dafawa suna ci don kuwa ba zai cutar 
da mutum ba, a hankali aka cinye ganyen tafasa da ganyen yadiya 
dana yakuwa da na zogala da ganyen alaiyahu da makamantansu. 

Bayan cinye wadannan ganyayyaki ne al umma su ka cinye 
wadansu ganyayyaki da ala'adance ba acinus, sai da ta kai ta kawo 
a gida ko daji ba a samun su domin su ne abinci, su ake dafawa a ci, 
ganyayyakin sun hada da: 

- Ganyen Kanya 

- Ganyen Faru 

- Ganyen Dorawa/Tuntunta 
- Ganyen Danya 

- Ganyen Dinya 

- Ganyen Kawari 

- Ganyen Cediya 

- Ganyen Aliyara 


Bayan cinye wadannan ganyayyaki ne abun ya ci gaba da 
tsananta mutane da sauran dabbobin da suka rage su ka yi ta mutuwa 
saboda yunwa, ana ji ana gani mutum zai kwanta yana juye-juye 
cikinshi ya murde har ya mutu a je a binne, a wannan lokaci an mutu 


249 


BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


------================= Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


matuka, hakan ya sa mutane su ka yi ta hada kayansu suna barin 
garuruwansu, da yawa akwai mutanen da su ka bar wannan yanki 
tun daga wannan lokaci tarihin su ya bace a duniya. 

Masu iya Magana na cewa ana ta kai wa ke ta kaya, dan haka 
mutane suka dauke hankalinsu daga batun biyan kudaden haraji, 
saboda haka aka matsa matuka a kan biyan kudin harajin, har ta kai 
ga duk wanda bai biya ba aka rinka kamo shi ana kai shi cikin wani 
aji (aji mai raga-raga) a cikin makarantar firamare ta farko ta garin 
Tsanyawa (Tsanyawa Central Primary School) a yau aka dinga tsare 
su, har sai an biya musu. 

Rayuwa ta kuntata ga mutane matuka a wannan lokaci, a 
cikin ajin ga mutane ga dabbobin da ba a biya wa haraji ba a nan su 
ke yin kashi da fitsari maganar yunwa kuwa dama a cikinta ake. A 
hankali a wajen shekarar 1973 aka fara samun saukin yunwar, ruwa 
ya rika kaiwa aka ci gaba da samun abinci, wannan dalili ya sa 
wadansu su ka yi ta dawowa garuruwansu wurin danginsu wasu 
kuma su ka zauna a wadansu garuruwa daban su ka kafu da iyalansu 
a can, wadansu kuma har zuwa yau ba a sake jin duriyarsu ba. 

Muna addu'ar Allah ya kare mu daga Kara fadawa cikin 
wannan yanayi, ya kawar mana da dukkanin wata fitina da tashin 
hankalin a rayuwarmu. 


10.4 Kone Kasuwar Garin ’Yankamaye 

Ga duk mai bibiyar tarihi zai yi karo da bayanai masu nuni 
da cewa an yi wata babbar kasuwa a garin ’Yankamaye, wannan 
kasuwa ta kasance a tsohon garin °Yankamaye®?. Kasuwar tana ci 
ne so daya a mako, a ranar juma’a tun daga safiyya har zuwa dare. 

Wasu alkaluman bincike na nuni da cewa tun lokacin da aka 
kirkiri kasuwar an yi abubuwan al'adu kala-kala an sha wahala kafin 
a samu hadin kan aljanu a kan tabbatar da kasuwar. Daga bisani da 
aka sasanta su ka amince su ka yi ta ba da taimako na Kara wa 


5 Tsohon garin “Yankamaye yana Arewa da Sabon garin “Yankamaye na yau. har 
yanzu da akwai mutane a garin. 


m 7) 5() 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 100000000000 


kasuwar girma da na kiran mutane. Bincike ya nuna cewa a lokacin 
da kasuwar ta yi tashe a duk kusa-kusa ba a samu kasuwa mai 
tashenta ba. 

Da tafiya ta yi tafiya aka Kirkiro garin ’Yarkucaka wanda a 
yau ake kira da sabon garin ’Yankamaye, manufar Kirkirar wannan 
gari kuwa ita ce, kasancewar tsohon garin yana lungu, aka ga 
dacewar a fito da shi bakin babban titin da aka samar wato titin zuwa 
Katsina (Katsina Road), abu na biyu kuma shi ne zamani ya zo da 
yanayin tsara garuruwa, Kenan akwai bukatar a tsara garin tare da 
samar musu da cibiyoyin ilimi da sana'oi da na magudanan da kuma 
uwa uba ruwa da akewa take da abokin rayuwa. Hakan ya sa aka ga 
dacewar samar da sabon garin da wadannan tsare-tsaren, bayan an 
kammala aka yi umarni ga mutanen da su koma sabon garin. Duk da 
cewa wadansu sun koma, amman wadansu sai su ka Ki komawa tare 
da tambayar makomar kasuwarsu mai dadadden tarihi da girma 
hade da cin zamaninta a daidai wannan lokaci. 

Wannan al'amari ya bakanta ran Maimartaba Sarki Don 
haka ya yi umarni ga fadawa da su zo su kone?! wannan kasuwa. Ilai 
kuwa hakan aka yi, lokacin da ake cika wannan umarni ne aka kula 
da gungun wasu tsintsaye da suka taso daga cikin kasuwar su ka yi 
Arewa da garin su ka sauka a garin "Yancibi, shedun gani da ido 
suka ce ba a taba ganin tsintsaye masu yawa da girma kamar wannan 
lokaci ba, wannan al'amari ya tashi hankalin duk wanda yake yankin 
a wancan lokacin. 

Tsintsayen sun kwashe tsawon makwanni uku a wannan gari 
na 'Yancibi, da su ka ga babu wanda ya kula da su, (ma'ana ba a 
nemi saukarsu a wurin ba) lokacin da mako na uku ya cika sai 
tsuntsayen suka tashi su ka shiga cikin Kasar Katsina, su ka sauka a 
dajin da ya zamo garin Rimaye a yau. 

Masana tarihi sun bayyana wannan saukar tsuntsaye da ake 
kyutata zaton Aljanun kasuwar ne, da cewa ita ce ta haifar da 
kafuwar garin Rimaye (Hira da TDGY 19-02-2020 ). 


51 Wasu bayanai sun nuna cewa bayi ne aka aiko su ka zo su ka Rone kasuwar 


251 


BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


10.5 Itace Mai Tafiya a Garin Dumbulun 

Ga wanda ya bibiyi tarihin garin Dumbulun, zai samu cewa 
garin ya yi shura a zamanin baya ta Bangaren Kwararrun mabuga. 
Tarihi ya taskace cewa saboda bunkasa da kwarewar wadannan 
mabuga har sai da ta kai ga lokacin da idan su ka sari itacen da za su 
yi amfani da shi a mabuga suna umartar itacen da ya kai kanshi da 
kanshi inda suke so, su kan taru su yi wadansu al'adunsu sannan su 
yafa masa kyalle ko zane su yi ta yi masa kida da kirari, shi kuwa a 
take zai tashi ya fara tafiya yana bin su har sai ya kai kanshi mabugar 
da za a yi amfani da shi, akwai da yawa wadannan itatuwa a garin 
Dumbulun da, har zuwa wannan lokaci akwai daya daga cikin 
wadannan itatuwa a garin Dumbulun, duk da cewa yanzu ba a yin 
bugun da shi yana nan ana zama a kanshi ana kallon shi a daya daga 
cikin kayan tarihin garin Dumbulun duba da shekarun da ya yi da 
kuma abin al”ajabin da yake tattare da shi. 


10.6 Kukoki Uku Masu Guda a Garin Tsanyawa 

Tun kafin kafuwar garin Tsanyawa, akwai wadansu manyan 
kukoki guda uku a dajin, an rawaito cewa tun a wancen lokaci ba a 
saran su, kuma ba a Kona itacensu, duk wanda ya yi gangancin aikata 
daya daga ciki kuwa, to babu makawa zai debo wa kansa ruwan dafa 
kansa take, ba tare da bata lokaci ba zai haukace ko ya samu nakasa 
idan kuma da Karar kwana ya tabo aljanu masu mugunta sosai zai 
fadi ya mutu. Wannan shi ne dalilin da ya sa mafarauta ba sa yin 
farautar tsintsaye da ke kan wadannan kukoki. 

A lokacin da garin Tsanyawa ya kafu, mutane su ka zauna 
zama na sosai, sai aka rika samun mahara masu kokarin ganin sun 
kawo hari wannan gari na Tsanyawa, wannan daliliya sa a duk 
lokacin da aka tunkaro garin da yaki tun daga nesa za a yi ta jin 
wadannan kukoki suna ta rafka guda, a farkon zama mutane da yawa 
su kan tsorata wanda hakan har sai da ya zama sanadiyar tashin 
wadasu daga garin. Akwana a tashi mutane suka lura da cewa duk 
lokacin da kukokin nan ke guda yaki ya taho sai su kiyaye suka 


———/||J|P|—T—”T————— 7) 57) 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


--=--================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssso 


dinga shiryawa, suka amshi wannan guda a matsayin wata 
gudunmawa ta aljanu da su ke bayarwa yankin. 

Wannan guda da ake ji daga kukokin tana ci gaba da 
wanzuwa har kimanin lokacin da mahara za su iso garin na 
Tsanyawa. , mutane da yawa sun yi Kaura sun dawo garin Tsanyawa 
saboda wannan guda, a Kalla suna da wani nav’in tsaro mai sanar da 
su halin da ke tunkarar su a wannan zamani na fargabar yake-yaken 
dan'adam. Har wa yau guda ta zama kamar kwamandan mutanen 
garin mai tsara hade da kiran mutanen zuwa ga filin daga. Misali, 
daga lokacin da aka fara jin ta mazaje za su yi ta Kokarin shiga kayan 
yaki tare da dakko makamai da sauran tsare-tsaren yaki. A lokuta 
da yawa sukan je su labe a gefen tsanyoyin garin idan maharan sun 
Karaso su far musu. 


10.7 Aljanu na Kukan Awaki a Garin 'Yan'awaki 

Ga wanda ya yi bincike a kan garin 'Yan'awaki zai samu, 
akwai wata hanya mai tsohon tarihi, wannan hanya ta fito daga garin 
Harbau ta wuce ta gefen wannan gari na “Yan'awaki ta bi ta garin 
Gurun ta nausa Kasar Katsina, wadansu alkaluman bincike ma sun 
nuna cewa hanyar ta nausa har cikin Kasar Nijar don kuwa a lokutan 
baya da ta nan Azbinawa su ke shigowa Kano domin cinikayya, har 
wa yau hanya ce da mayaka ke bi domin kai hari ko daukar fansa, a 
zamanin yake-yake, tarihi ya nuna cewa ba a yin kwanaki a zamanin 
ba tare da an ga giftawar dakaru ta wannan hanay ba. 

Tun a lokacin da garin ya fara kafuwa, kullum da daddare 
akan yi ta jin kukan ’°ya’yan awaki na tashi a wannan hanya, da farko 
mutanen garin sun zaci cewa awakai ne su ke yin batan hanya, sai 
daga baya su ka fuskanci cewa ba awakan fili ba ne, na boye ne. 
Hakan kuwa ya biyo bayan lura da su ka yi da cewa ba sa jin wannan 
kuka sai da daddare, bugu da kari duk lokacin da su ka bi hanya 
domin dubawa ba su ganin komai, maimakon ma su ga dabbobin, 
sai su zama ababan zolaya, ma’ana sai su ji an yi kuka a bayansu da 
sun waigo sai a yi wani a gabansu. Wannan dalili ne ya sa suka dena 
neman mai kukan tunda dai ba cutar da su yake ba,. 


—N—— 2 5 3 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-===-================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Daga farko abin ya tashi hankalin mutanen wannan gari, sai 
daga bisani su ka fahimci cewa aljanun da aka samu a wurin ne, 
sannan ba ma su cutarwa ba ne. Duk da haka wannan al'amari yana 
tashin hankalin bakin da su ka ziyarci garin a wancen zamanin, 
amma a hankali sukan saba musamman idan sun zo da zama ne na 
din-dindin. 

Tarihi ya nuna har bayan da garin ya kafu ya fara girma ba a 
daina jin wannan kukan awakan ba, a hankali da garin ya girma 
kukan ya fara ja baya, ma’ana akan dauki lokaci ba a yi ba har aka 
wayi gari an daina jin shi kwata-kwata. 


10.8 Sarkin Zarogi ya Zama Damo 

A tarihin garin Zarogi an rawaito cewa tun a farkon kafa 
garin labarin garin ya karade duniya ta hanyar Fatake da mayaka, ba 
komai su ke sheda wa duniya ba, face irin tsari ko shiri da garin yake 
da shi, don kuwa duk hatsabibancin mahara ba su isa su shiga 
wannan gari ba ko su yake shi a wancen lokacin. 

Dukkanin wadannan abubuwa da suke faruwa, sun biyo 
bayan kasancewar Sarkin garin shaharren matsafi, wannan Sarki 
kuma matsafi ya mallaki wata gorar tsafi wadda ya ke karkadawa a 
duk lokacin da mahara su ka tunkaro garin na shi, da zarar ya kada 
ta take maharan za su kidime su rude cikin yanayin maye za su canza 
hanya. 

Masu iya magana na cewa maso abin ka ya fi ka dabara, ilai 
kuwa hakan ta faru, don kuwa wani Basarake da ya dade yana bibiya 
ko nazarin yadda zai ci garin Zarogi da yaki, ya yi nasarar yaudarar 
matar wannan Sarki har ta amince ta dauko masa wannan gorar 
tsafin ta bashi. Wasu masana tarihi sun bayyana cewa wani Basarake 
ne ya rikida yake zuwa gidan Sarkin a siffar mace ya Kulla kawance 
da wannan matar Sarkin, ta aminta da shi har ta kai ya na shiga ko 
ina a cikin gidan, daga bisani ya sace gorar tsafin. 

“Ku kyale su” cikin yanayin kya-kyata dariya da halin ko in 
kula wannan Basarake ya fada, a lokacin da ake sheda masa cewa 
ga wasu mahara nan sun tunkaro garin shi. Sai da su ka zo dab da 


254 


BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


aaa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


garin ya yunkura domin dauko wannan gorar tsafin, amma gora ta 
ce daukarni a inda ka ajiye ni. Hankalin wannan Sarki ya tashi 
matuka, take ya yanke shawarar tuntubar wannan mata ta shi ko da 
Allah zai sa a dace da ganin gorar. Ta KoKarta matuka wajen tsaro 
bayananta tare da yan soshe-soshenta da niyar gwada sa’a ko da 
Allah zai sa maigidan nata ya yarda da ita (Hira da MAZ 09-06- 
2020). 

“Zarogi ba zai yi bauta ba har abada, ke kuma za ki girbi 
ribar sakaci da cin amana”, kalmar da wannan Sarki ya fada kenan 
kuma take ya rikida ya zama damo ya silale ya gudu. 

Bayan maharan nan sun shigo garin suka kama na kamawa 
su ka kashe na kashewa, duk da irin KoKarin da wasu jaruman garin 
su ka nuna, amman abin ya fi Karfinsu. Tarihi ya bayyana wannan 
matar Sarkin a cikin mutanen da aka kama a matsayin ganimar yaki. 

Wata Kila wannan shi ne ya zamo dalilin da ya sa a tsohuwar 
aladar mutanen garin Zarogi ba sa ci ko farautar damo a wannan 
yanki. Wata majiya ta shaida cewa ko a yan shekarunnan a kan ga 
damon da mutanen Zarogi su ka yi imani da cewa wannan Sarkin 
ne, suna gane shi ne ta girman shi wanda ya wuce misali, sannan 
yana dauke da Karafa da guraye a wuyanshi. 


a 7) 5 5 
BABI NA GOMA: Albarkatun Kasa A Karamar Hukumar Tsanyawa 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


JAWABIN KAMMALAWA 

Kamar yadda mai karatu ya gani, wannan littafi na Tsanyawa 
da Masarautunta, a littafin ba ana Magana a kan iya cikin garin 
Tsanyawa ba, a’ a ana maganar baki daya Kasa ko Karamar hukumar 
Tsanyawa. 

An kirayi littafin da suna Tsanyawa da Masarautunta, a inda 
aka yi magana a kan masarautu ashirin da daya, dalili kuwa shi ne 
kalmar Tsanyawa ta dauki ko ta wakilci tarihin dukkanin al'amuran 
da bayanan Karamar hukumar Tsanyawa wadanda su ka hada da 
siyasarsu da addininsu da dabi'unsu da al'adunsu da harkokin 
iliminsu da albarkatun Kasarsu da kasuwancinsu da ma tarihin 
Kasuwanni da wadansu muhimman Mutane wadanda tarihin 
Tsanyawa ba zai taba kammaluwa ba face da su. 

Bangare na biyu kuwa wato masarautunta ashirin da daya, 
su ne garuruwan Dagatai, wannan bangare ne da aka binciko 
muhimman batutuwa a dangane da masarautun. Mai karatu na 
natsuwa zai ga yadda aka Kokarta wajen gabatar da tarihin 
wadannan garuruwa tun daga kafuwarsu har zuwa yau da ake ciki 
da matakan da aka yi ta bi har garuruwan su ka kai inda su ke a yau. 
An raba littafin zuwa babi-babi har zuwa babuka goma. 


256 


JAWABIN KAMMALA WA 


Manazarta 
Mn SA naana 1998 The Constitution of 
Tsanyawa Elders Forum........... 
(mcompleted)...... sakan Wasannin Tashe, Muhammed 


Balarabe Umar. Zaria: NNPC 

A Brief Histoy of Yawuri Emirate. 1982 

A. Garba, (1980) The Cities in the Savannah: A history of some 
cities of Nigeria . Lagos: Nigerian Magazine Cultural Burean 
Federal Ministry of Information. 

A.A. Dokaji, (1988) Kano ta Dabo Cigari. Zari'a: Northern Nigerian 
Publishing Co-operation. 

A.B. Fafunwa, (1991) History of Education In Nigeri'a. Ibadan: 


Nigeria 
A.L. Muhammadu, (2003) In Pespectiye Kano British 
Rela aanika (incompleted) 


Abba, A. B. (1978) Tarihin Gaya. Kano: Kuniyar Hausa, Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya. Kano: Jami'ar Bayero. 

Abubakar M.B. and Others (Un published) A History of Gurun Ward 
in Tsanyawa Local Government, Area of Kano State from 
1997 — 2014. 

Alkur'ani , Mai Tsarki 

Bichi Local Government Treasures Revanue /expenditure Estimate 
1980/1981. 

C.N. Uba, (1985) Government Administration. Kano: Emerate 
1900-1930. University of Press Nsukka. 

Guidelines for Local Government Reform, Reproduce by States and 


Local Government Affairs Office of the Presidency, 


Gusau S.M. (1982) Wasanni don Yara. Zari'a: Ganuwa Publishers 
Limited. 

Gusau S.M. (1987) Takaitaccen Waiwaye a kan Kafuwar Wasu 
Garuruwan Kasar Hausa. Sokkoto: Sashin Kimiyya da 
Tarbiyar Malamai, Ma'aikatar Ilimi. 


257 


MANAZARTA 


(incompleted) 


Kano State Local Government Reference Book of Assets. by Kano 
State of Nigeria 91/92. 

M.G. Smith, Government in Kano 1350-1950 

M.U. Adamu, (1999) Confluence and Influence: The Emergence of 
Kano as a City. Kano: Munawwar Book Foundation. 

NNPC. (1971) Hausawa da Makwabtansu 1 and 2. Zaria: Northern 
Nigeria Publishing Company. 

Rimmer, E.M. da wasu, (1963) Zaman Mutum da Sana'arsa. Zaria: 
Gaskiya Corporation. 

Rubutattun Bayanai Daga Hukumar limi ta Tsanayawa (LEA) a 


KANAL. nia (incompleted). 
Smith, M.G (1986) The Affairs of Daura. London 
Longman... ns (incompleted). 


Tsanyawa District Bichi Local Government Treausury Department: 
Haraji da Lissafin Mutane vol. 1. 
Tsanyawa District Head Office, Sunayen Ma'aikatan Ofishin 


Tsanyawa Local Government , Kano State: Handing-Over Notes 
Between Adamu Barde (Outgoing Chairman) and Iliyasu 
Ibrahim Tsanyawa ( in commin chairman), 121 april, 1997. 

Tsanyawa Local Government Council, Kano State: Handing-Over 
Notes Between Alhj. Iliyasu Ibrahim Tsanyawa (Outgoing 
Chairman) and Alh. Rabi'u Aliyu Doguwa Sole 
Administrations, Monday 27'" july, 1998. 

Tsanyawa Local Government Kano State District Head Office 
TYWLG/DHO/L.E.A/604 LOCAL EDUCATION 
AUTHORITY 

Tsanyawa Local Government Kano State: District Head Office 
TYWLG/DHO54/9: Labari Damina. 

Tsanyawa Local Government Kano State: District Head Office 
TYWLG/DHO/VOLV/OO5. 


258 


MANAZARTA 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


Tsanyawa Local Government Kano State: Distrit Head Office 
TYWLG/DHO National Population Commission. 


Tsanyawa, A.I. I. (2015) Rayuwa da ayyukan Musa Mai Banga 


Tsanyawa: Aikin Jinga na ajin HAU43......... Kano: Jami'ar 
Bayero. 

Tsanyawa, A.LI. (Jiran Bugu) Tarihin Rayuwar Malam Hayyo 
Fage. 


Tsanyawa, N.I. Practical Attachment Report, Personnel 
Management, Heald at Tsanyawa Local Government 
Secretariat, Kano State. 

Umar, M.B (1980) Al'adun Hausawa a Kasar Hausa. Zaria: Hausa 
Publication Centre. 

Yahaya, I.Y (1980) “Takaitaccen Tarihin Rubuce-Rubue Cikin 
Hausa”. Makala wadda ya gabatar a harabar kwalejin ilimi ta 
Sakkwato a ranar 23-4-1980. 

Yahaya, I.Y. (1988) Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce cikin 
Hausa. Zaria: The Northern Nigeria Publishing Company. 


259 


MANAZARTA 


-====================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


Wasu Mutane da aka yi Hira a su 
SAN - Sulaiman Abubakar Nassarawa 
Ranar 3/12/2017 da misalign Karfe 5: 30 
A garin Nasarawa Tsanyawa. 


MSK - Marigayu Alhaji Salisu Abdullahi Kasco Tsanyawa, 
Ranar 07-05-2017 
A gidanshi da ke garin Tsanyawa 


MHG - Malam Hashimu Hashe (dan kimani shekaru 97) 
Ranar 04-03-2016 
A garin Gurun ranar 


FIJ- Marigayi Farfesa Isah (Jarman Kano) 
A ofishinsa da ke Tarauni 
A shekarar 2014 


ATY - Alhaji Ibrahim ‘Yargwanda (Dattijo Masanin Tarihi) 
Ranar 05-12-2017 
A gidansa da ke garin ‘Yar gwanda 


AUF - Alhaji Umar Aliyu Fama (Tsohon Danmajalissar Tarayya) 
Rranar 24-04-2018 
A gidanshi da ke garin Tsanyawa 


MAZ - Muhammed Abdullahi Zarogi, 
A garin Zarogi 
Ranar Talata 09 -06-2020 da karfe 12 na rana 


ABG: Abubakar Badamasi Gurun, 
A garin Tsanyawa 
A ranar 19-06-2020 da misalign karfe 5:23- 


260 
Hira 


aaa Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesssssss 


SMT: Malam Sale mai Alewa Tsanyawa, 
A ranar Talata 07-07-2020 


MSB: Malam Saye Bichi, 
A Kofar gidan hakimin Tsanyawa, 
Ranar 03-07-2020 


MRT: Maigarin Rafin Tsamiya...... 
A gidanshi da ke Dumbulum, 
Ranar 15/7/2020 


AGT: Malam Adamu Galadima (mai kimani shekaru 94), 
A gidanshi da ke Takatsaba 
Ranar 15-7-2020 


UYY: Malam Usman Yaro “Yancibi (Madawakin “Yancibi) 
A gidanshi da ke “Yancibi da maraice 
Ranar 15-7-2020 


AUF: Ahaji Ummaru (Tsohon Danmajalissa), 
A Gidanshi da ke Tsanyawa, da safiyar 
Ranar 19-7-2020 


SMT: Malam Sale Mai AlewaTsanyawa 
Ranar Juma'a 24-07-2020 


SSG: Malama Safiiya Saleh Tati Gurum, 
Rranar 25-07-2020 


SIF: Malam Sabo Ibrahim (Sabo Fire) 
Ranar Asabar 25-07-2020 misalin 11:35 na safe, 
A cikin gidansa da ke garin Tsanyawa 


Hira 


261 


--=--============-===== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


AMK: Alhaji Muhammad Mamuda, Maigarin Kwandawa, 

A gidanshi da ke Kwandawa 

Ranar 28-07-2020 da misalin karfe 6: 00 na yamma 

TWG: Tattaunawa ta kafar sadarwar WatsApp da Sunusi Garba 
maigarin Gozarki 

Ranar Lahadi 02-08-2020 da yamma 


MLG: Malam Lawan Yusuf Gozarki, 
Ranar Talata 04-08-2020, 
A ofishin Hizba na Tsanyawa 


MAD: Dattijo Malam Ado Abubakar, mai unguwar dadin zama 
Farsa 

A gidansa da ke dadin zama farsa 

Ranar 06-08-2020 


AGT: Alhaji Garba Ibrahim Tsanyawa, (Babban Danjarida) 
A gidan rediyon freedom, Jigiwa 

A gidansa da ke Tsanyawa, 

Ranar 08-08-2020 


NSH: Nuhu sarkin Noma Harbau, (Daya daga cikin dattijan Harbau) 
Ranar 09-08-2020 
A garin Harbau 


UAD: Usman Alhassan Danmalam Tsanyawa, 
A cikn binin Kano, unguwar Tukuntawa, kano 
Ranar 06-10 2020 


HJY: Fira ko tattaunawa ta kafar sadarwar WatsApp da Habibu 
Jibrin Yancibi 


Ranar 11-11-2020 


ANG: Alhaji Nasiru Maigidan gona 


262 
Hira 


-=--=================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


Ranar 20-12-2020 
A gidansa da ke garin Tsanyawa 


AIY: Alhaji Ibrahim Yargwanda (daya daga cikin Dattawan 
Yargwanda) 

Ranar 20-12-2020 

A gidansa da ke garin “Yargwanda 


MSN: Malam Salihu Usman Nagarau (mai wakar murnar Samun 
Karamar hukumar Tsanyawa) 

Ranar 21-12-2020 

A garin Tsanyawa 


ASA: Alhaji Salihu Adamu Salihu (Babban dan Marigayi Alhaji 
Adamu Salihu Tsanyawa) 

Ranar 22-12-2020 

A gidanshi da ke Kano, uguwar Gyadi-gyadi 


MUK: Malam Uzairu Garba Kokai 
Ranar 26-12-2020 


MDS: Malam Dan jahun (Sarkn gidan Hakiin Tanyawa) 
Ranar 09-01-2020 


DAF: Alhaji Dayyabu Aliyu Fama (Maigarin Tsanyawa) 
Ranar 10-01-2021 
A gidansa da ke garin Tsanyawa 


NGN: Nura Garba Naibawa (dan asalin garin Yammamman da ke 
Tsanyawa) 

A cikin Bankin Union Reshen Sharada 

Ranar 15-01-2021 


263 
Hira 


-----================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta 200000000000 


FWB: Fira ta wayar salula da Alhaji Sani Yusuf Baldno (Tsohon 
Kantoman Tsanyawa) a ranar 13-01-2021 


ASD: Alhaji Sani Direba (Direban Chiyamomin Tsanyawa) 
Rranar 06-02-2021 


Shin an kawo ta hanyar da aka yi hira da su dukka kuwa? 


Rubutaccen Bayanai da na Amsa 
TBH- Amsar wasu takaitattun bayanai a rubuce da tattaunawa daga 


Mai garin Harbau malam ... a gidanshi dake Harbau ranar 08-11- 
2016 

BHK- Amsar alkaluman Kidaya daga ofishin hukumar rijistar 
haihuwa da mutuwa ta Karamar hukumar Tsanyawa a shekarar 2015 
BSH- rubutattun bayanai daga ofishin Sakataren Hakimin 
Tsanyawa, 15-11-2020 7-08-2020 

RBI- Rubutattun bayanan Hukumar Ilimi 1 

TBS takaitattun bayanai a rubuce daga Alhaji Salihu Adamu Salihu 
(Babban dan Marigayi Alhaji Adamu Salihu Tsanyawa) a ranar 22- 
12-2020 

RAM- rubutaccen bayanai daga Alhaji Alhassan Danmalam 
Tsanyawa, akan ma'adanan Tsanyawa 30-01-2021 


Mutanen da na yi fira das u a Kungiyance 
KDK- Tattaunnwa da wadansu dattawan Garin Kokai a Kalla su 


takwas (sunansu ya bace), agarin Kokai ranar 02-09-2014 

HIT- Malam Hamu (Dan biglent da Alh. Iliyasu Ibrahim Tsanyawa, 
a garin Tsanyawa ranar 11-7-2020 

KDD- Musa Madawakin Dumbulun da Shafi'u Galadiman 
Dumbulun a garin Dumbulun ranar 15-07-2020 

IST- Alhaji Alhassan Danmalam da Alh. Iliya Ibrahim Tsanyawa 
(Tsohon shugaban karamar hukumar Tsanyawa) da Malam Sale Mai 
Alewa a garin Tsanyawa ranar 31-7-2020 


264 


Hira 


-=---================== Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


DGD- Dattawan garin Daddarawa, Malam Ado Usman da Garba 
Muhammad da Musa Wazirin Daddarwa da malam Sule Usman a 
garin Daddarawa ranar 04-08-2020 

DGJ- Dattawan garin Jigilawa, malam Muhammadu Alhaji Tukur 
Turare da Ibrahim Muhammad Mai'unguwa da Adamu Abubakar 
Dan mari da Alhaji Bello Safiyanu Jigilawa da Abdulkadir Jigilawa 
a garin Jigilawa ranar 04-08-2020 

MTY- Wasu Masana tarihin “Yanmamman, Kadi “Yammanman da 
Halliru Abdulhamidu da Abdullahi Bagobiri da Habu Marra 
Yammamman da Sunusi “Yammamman a ranar 05-08-2020, a garin 
“Yammamman 

KDY- Dattawan gain “Yan'awaki, Liman Malam Gambo 
“Yan'awaki (Limamin gari daya daga cikin masu sekaru a garin) da 
Malama Jabire da Malam Ado Lawal “Yan'awaki da Aminu Yahaya 
(wakilin maigarin “yan'awaki) a garin “Yan'awaki ranar 06-08- 
2020 

KMTY- wasu masana tarihin garin Yakanawa, Alhaji Sa'idu 
Abdulkarimu da Alhaji Sa'adu Abdu Yakanawa da Liman Musa 
Shu'aibu da Ahmad Muhammad da Sunusi Abdullahi Yakanawa da 
Abubakar Idris Yakanawa a ranar 07-08-2020 a cikin masallacin 
juma'ar garin Yakanawa 

DGY- Dattawan Gain “Yanganau, Maigarin “Yanganau 
Muhammadu Bello da Malam Ado mai shayi da Audu Nagandu 
“Yanganau da Sulaiman Yakubu mai maganin gargajiya da idris dan 
mai waina da mufti liman da Tasi’u Danmaiwana da Adamu shitu a 
garin “Yanganau ranar juma'a 07-08-2020 

TDT- Taron wasu Dattawan garin Tatsan, Musa Shugaba da Liman 
Halliru Ahmad da Yusha'u Madawaki da Jafar Haruna Ahmad da 
Ibrahim Junaidu a ranr 09-08-2020, a babban Masallacin garin 
Tatsan 

NANM- Nura Abdulkadir (Wakilin mai garin Farsa) da Nuhu 
Muhammadu sarkin Noma a garin Harbu ranar 09-08-2020 

YMW- fira da taron yara masu wasa a ranar Asabar 19 septeber 
2020, a garin Kokai 


265 


Hira 


Aa aa an Ibrahim, A.I. (2022) Tsanyawa da Masarautunta sesesesesssss 


TDGY- Dattawan garin Tsohuwar “Yankamye Malam Ali Dan'ali 
da Usman Jafaru Dankidiri da Abdullahi na Gusau da Salihu Mati 
Magini da Audu na Yaya da Ali Dan Naraka da Rabi'u na inna da 
Abubakar Ubauna da Nasiru Aliyu (Mai Unguwar Kera) da 
Abubakar Dan jari a garin Yankamaye cikin Makarantar Islamiyya 
arana 19-12-2020 

SBI- Alhaji Sani Yusuf Baldano( Tsohon katoman Tsanyawa) da 
malam Ismaila Aliyu Tsanyawa (Ila) a ranar asabar 06-02-2021 a 
gidan Baldano da ke garin Tsanyawa 

Fira da Malam Harisu Tela Tsanyawa ranar 27-02-2021 

Fira da Comr. Lawan Abubakar Tanyawa CRC a ranar 27-02-2021 
Fira da Comr. Lawan Abubakar Tsanyawa da Rabiu Yahaya Adamu 
(shala) da Zainu Madawaki (Maigarin Gurum) da. Maigarin 
Yammaman a garin Tsanyawa ranar 28-01-2021. 


266 


Hira 


